พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 1 
พระอภิธรรมปิฎก 
เล่ม ๘ 

มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ 
ปัจฉิมอนุโลมติกปัฏฐาน 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
วิตักกัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
[๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 2 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ วิตกและกฏัตตารูป อาศัยขันธ์เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

[๓] สริตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัย 
สริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ วิตก และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ วิตก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกส'วิจาร 
ธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ วิตก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

[๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 3 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัดตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ วิจารและกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 

[๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ วิจาร และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

[๖] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 4 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึ้น วิจาร อาศัย 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป 
ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ทั้งหลายเกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
ขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๗] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอริจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภตรป เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 5 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๘] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัย 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๙] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมและหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น 

[๑๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
และอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 6 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมและหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจาร 
ธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๑๑] สวิตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอริจารธรรม อาศัย 
สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๑๒] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตกและหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 7 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ วิจาร 
อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๑๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 8 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๑๔] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมและวิตก เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
[๑๕] สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอริจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และวิตก เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 

[๑๖] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ วิตกและหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 9 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก และ 
มหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๑๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ วิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ วิตก และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น 

[๑๘] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารมมณ 
ปัจจัย 

คือ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๙] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และ 
วิตก อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 10 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัดตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารมมณ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ วิจาร อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๒๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
และวิจาร อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๒] อวิตักกอริจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 11 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๒๓] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอริจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 

[๒๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจาร 
ธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๒๖] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 12 

อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 

[๒๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
[๒๘] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก 
และหทัยวัตถ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ วิตกและหทัยวัตถ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 13 

ปัจจัย ๒ จำแนกแล้วโดยวิธีสาธยาย ปัจจัย ๒๔ ที่เหลือ พึงจำแนกโดยวิธีนั้น 
[๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น หทัยวัตถุ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ วิตกและชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น วิตก 
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 14 
สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และ 
วิตก อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๑] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ วิตก และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย และวิตก 
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ วิจาร และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น วิจาร 
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 15 

[๓๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น ขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ วิจาร และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ วิจาร และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย และวิจาร 
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๔] อวิตักกอริจารธรรม และอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
วิจาร เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึ้น วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ ๓ 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย มหาภูตรูป 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ 


วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 16 

สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย 

[๓๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 17 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจขัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 

สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจขัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 
[๓๖] สริตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัย 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย และวิตกอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะ 
ริปปยุตตปัจขัย กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 
[๓๗] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 

อริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 

อริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจขัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 18 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

[๓๘] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยสริตักกสวิจาร 
ธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจาร 
ธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
เพราะวิปปยุตตปัจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

[๓๙] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์และวิตก อาศัย 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ 


วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 19 

[๔๐] สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

อริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม เกิดขึ้น 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

อริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น เพราะ 
ริปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม วิจาร และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย และวิจาร เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิตก 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 20 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๔๑] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยวิตก เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย และวิจาร เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย กฏัตตารูป 
อาศัยขันธ์ และวิจาร เกิดขึน เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
[๔๒] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ อริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 21 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์และวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์และวิตก เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
[๔๓] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
และอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และ 
วิตก เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ และวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
กฏัตตารูป อาศัยขันธ์และวิตก เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

[๔๔] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
เพราะริปปยุตตปัจจัย 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารมัตตธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ และวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 22 

ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์และวิตก เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
[๔๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
มหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย กฏัตตารูป 
อาศัยขันธ์และวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

[๔๖] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอัตถิปัจจัย ฯลฯ 
เพราะนัตถิปัจจัย ฯลฯ เพราะวิคตปัจจัย เพราะอริคตปัจจัย 


[๔๗] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๒๓ 

ในอนันตรปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๓๗ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

ม " ๒๘ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๓๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๓๗ 

ในริปากปัจจัย 

ม " ๓๗ 

ในอาหารปัจจัย ในอินทริยปัจจัย 

ในฌานปัจจัย ในมัคคปัจจัย 

มี " (ะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 23 

ในสัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๒๑ 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓๗ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๓๗ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๒๑ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๒๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี " ๒๑ ฯลฯ 

ในกุสลัตติกะท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น 
อนุโลมปัฏฐาน จบ 

ปัจจนียปัฏฐาน 

[๔๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ซึ่งสหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่ 
เหตุปัจจัย 

คือ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ เกิดขึ้น 
ในอเหตุปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
เหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 24 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ เกิดขึ้น 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๙] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

คือ วิตก และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 

I I ไ " "} " 

เกิดขึน ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึน ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๕๐] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๕๑] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัย 
ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก ซึ่งเป็นอเหตุกะ เกิดขึ้น 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น โมหะ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยวิตก ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 25 

อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
เหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซึ่งเป็นอเหตุกะ เกิดขึ้น 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 

[๕๒] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
เกิดขึ้น 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก 
เกิดขึ้น 

[๕๓] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ 
อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น พาหิรรูป 
อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

สำหรับพวกอสัญญสัตว์อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัย 
มหาภูตรูป เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุ 
ปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 26 

[๕๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๕๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 

[๕๖] สวิตักกสวิจารธรรม อริตักกอวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๕๗] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 27 

อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และ 
มหาภูตรูป เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๕๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่ 
เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และ 
อริตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๕๙] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุ 
ปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๖๐] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 28 

อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซึ่งเป็นอเหตุกะ และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ใน 
อเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๖๑] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๖๒] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะและวิตก เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัย'ขันธ์'ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และวิตก เกิดขึ้น 
อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และวิตก 
เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๖๓] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่ง 
เป็นอเหตุกะ และวิตก เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก 
เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 29 

[๖๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม อริตักกอวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
วิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ วิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และ 
วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๖๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม วิตก 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ วิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

[๖๖] อวิตักกอริจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ 
กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 

[๖๗] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัย 
ที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 30 

[๖๘] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
อาศัยวิจาร เกิดขึ้น หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป 
อุตุสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

สำหรับพวกอสัญญสัตว์อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๖๙] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป 
เกิดขึ้น 

[๗๐] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ฯลฯ 
กฏัตตารูป ฯลฯ 

[๗๑] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 31 

[๗๒] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม อริตักกอวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ฯลฯ 

[๗๓] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่อธิปติปัจจัย ฯลฯ มี ๗ นัย 

[๗๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
ปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๒ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัย 
ที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
อธิปติปัจจัย 

คือ วิจาร และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอริจารธรรม อาศัยริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
วิตก เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 32 

คือ ขันธ์ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
ซึ่งเป็นวิบาก เกิดขึ้น 

[๗๕] อวิตักกอริจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัย 
ที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร ซึ่งเป็นวิบาก เกิดขึ้น 

อาศัยอริตักกอวิจารธรรม มี ๗ นัย 

[๗๖] อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 

สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัย ฯลฯ เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และวิจาร เกิดขึ้น อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร ฯลฯ 

[๗๗] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัย 
ที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญ 
ปัจจัย เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ เหมือนกับปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 33 

[๗๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี ๗ นัย 

[๗๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
ปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 

สวิตักกวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ฯลฯ 

อวิตักกอริจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ วิจาร อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๘๐] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 34 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ์ที่ 
เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 

[๘๑] อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๗ นัย 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ในที่มีปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัยเป็นมูล ที่เป็นสุทธิกอรูปภูมิ กระทำ 
อย่างไร อรูปภูมิทั้งหลาย พึงกระทำอย่างนั้น 

เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

[๘๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
ปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ฯลฯ 

[๘๓] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 35 

คือ อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ฯลฯ 
[๘๔] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
[๘๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
ปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่ 
ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
[๘๖] อวิตักกอริจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึน เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอาริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
[๘๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร เกิดขึ้น 

[๘๘] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ก้มมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 36 
คือ เจตนาที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมและวิตก 
เกิดขึ้น 

[๘๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่วิปากปัจจัย ฯลฯ เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย ฯลฯ 
คือ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย ฯลฯ 
คือ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป 
สำหรับพวกอสัญญสัตว์รูปชีริตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ฯลฯ 
เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย ฯลฯ 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สำหรับพวกอสัญญสัตว์ ฯลฯ 

(ในหมวดแห่งปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย เป็นมูล พึงทำให้เหมือนกับปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ปุเรชาตปัจจัย โดยประกอบอริตักกวิจารมัตตะเข้ากับวิบาก อีกประการหนึ่ง พึงแสดงวิบาก 
ประกอบอริตักกวิจารมัตตะ กับอริตักกวิจารมัตตะ) 

เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่มัตตปัจจัย เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
[๙๐] ฯลฯ เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย ฯลฯ 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่ 
ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ วิตก อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 37 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และวิตก อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ และวิตก อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

[๙๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัย 
ที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่ 
ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ วิจาร อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 

[๙๒] อวิตักกอริจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

สำหรับพวกอสัญญสัตว์ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ 
ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรปภมิ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 38 

[๙๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 

[๙๔] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 

[๙๕] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่นัตถิปัจจัย เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 
[๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ 


อธิปติปัจจัย 

ม " ๓๗ 

อนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

สมนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๗ 

อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ปุเรชาตปัจจัย 

ม " ๓๗ 

ปัจฉาชาตปัจจัย 

ม " ๓๗ 

อาเสวนปัจจัย 

ม " ๓๗ 

ก้มมปัจจัย 

มี " ๗ 

วิปากปัจจัย 

^0. 

I" 

0 

อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 39 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ ฌานปัจจัย มีวาระ ๑ 

" มัคคปัจจัย มี " ๓๓ 

" สัมปยุตตปัจจัย มี " ๗ 

" วิปปยุตตปัจจัย ม " ๑๑ 

" นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

" วิคตปัจจัย มี " ๗๙ 

พึงนับเหมือนอย่างการนับปัจจนียปัฏฐาน ในกุสล'ตติกะ 
ปัจจนึยปัฏฐาน จบ 

[๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ฯลฯ 
พึงนับเหมือนอย่างการนับอนุโลมปัจจนียปัฏฐาน ในกุสลัตติกะ 
[๙๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๔ ฯลฯ 
พึงนับเหมือนอย่างการนับอนุโลมปัจจนึยปัฏฐาน ในกุสลัตติกะ 
ปฏิจจวาร จบ 

แม้สหชาตวาร ก็พึงแจกเช่นเดียวกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๙๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัย 
ขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ฯลฯ มี ๗ นัย 

อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
[๑๐๐] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิจาร เกิดขึ้น 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 40 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิจาร 
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๐๑] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และชิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิด 
ขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัย 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 41 

[๑๐๒] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ 
๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อันเป็นไปแล้วในอุทาหรณ์ว่า พึงกระทำให้ได้หัวข้อปัจจัย ๗ 

[๑๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร- 
ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม เกิดขึ้น 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ 
๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 

อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ชิตตสมุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 42 

อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น วิจาร อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ มีวาระ ๔ เหมือนอย่างนี้ 

[๑๐๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมและหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏ 
ฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมและมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ ๓ และวิจาร อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ ฯลฯ 

ปัจจัยสงเคราะห์ทั้งสอง ที่เหลือพึงแจกปวัตติปฏิสนธิให้พิสดาร 
เหตุปัจจัย จบ 

ผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัย พึงแจกปัจจยวารให้พิสดาร 
พึงนับเหมือนอย่างการนับปฏิจจวาร 
ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๗ 
ในปุเรชาตปัจจัย กับอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๒๑ 
นี้เป็นความแปลกกัน ในปัจจัยวารนี้ 

[๑๐๕] ในปัจจนึยปัฏฐาน ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๓ พึงยก 
โมหะทั้ง ๗ ขึ้น ในฐานะทั้ง ๗ 

เฉพาะในบทที่เป็นมูล ในปัจจัยที่ , ใช่อารัมมณปัจจัย พึงยกชิตตสมุฏฐานรูปทั้ง ๗ ขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 43 

วาระทั้ง ๗ มีสวิตักกสวิจารธรรม เป็นมูล พึงแจกกับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
[๑๐๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
ปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

อาศัยอวิตักกวิจารมัดตธรรม ฯลฯ 
พึงกระทำ วาระทั้ง ๕ เหมือนอย่างในปฏิจจวาร 
[๑๐๗] อริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
คือ อธิปติธรรม ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เกิด 
ขึ้น ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร ซึ่งเป็นวิบาก เกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิขณะ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ 
ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ 
สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธาธิบดี ซึ่งเป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
อธิปติธรรม ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น อธิปติธรรม ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร 
ซึ่งเป็นวิบาก เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 44 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร ซึ่งเป็นวิบาก 
เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น วิตก อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ธิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร อาศัย 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอริจารธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

ปัจจัยสงเคราะห์ที่ ๑ นี้พึงแจกให้สมบูรณ์ 

[๑๐๘] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

อธิปติธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร เกิดขึ้น อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 45 
พึงแจกหัวข้อปัจจัยทั้ง ๕ 

อวิตักกวิจารมัตตธรรม ย่อมมาถึงในที่ใด พึงแจกวิบากในที่นั้น 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอธิปติปัจจัย เป็นมูล พึงแจก วาระ ๓๗ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัยก็ดี ปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัยก็ดี ปัจจัยที่ไม่ใช่ 
อัญญมัญญปัจจัยก็ดี ปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัยก็ดี มีวาระ ๗ และเฉพาะรูปภูมิเท่านั้น 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๓๗ เช่นเดียวกับปัจจนึยปัฏฐานในปฏิจจวาร 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๓๗ 
แม้ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย ก็เช่นเดียวกัน 
แม้อวิตักกวิจารมัตตธรรม ย่อมมาในที่ใด พึงแจกวิบากในที่นั้น 
[๑๐๙] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ 
ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 

อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 

อาศัยอวิตักกอริจารธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 

พึงแจกให้บริบูรณ์ 

สริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ 
อริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เจตนาที่เป็นอวิตักก 
วิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 46 
[๑๑๐] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร เกิดขึ้น เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
[๑๑๑] สริตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม 
และอริตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก 
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 

[๑๑๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๓๗ 
ปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย ปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย ปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย ปัจจัย 
ที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย ปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย ปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย ปัจจัยที่ไม"ใช่นัตถิ 
ปัจจัย ปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย พึงแจกให้พิสดาร 
[๑๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ม " ๓๗ 


อธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 47 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญ 
มัญญปัจจัย ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวน 
ปัจจัย มีวาระ ๓๗ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มีวาระ ๑๑ 

" ริปากปัจจัย มี " 

๓๗ 

" อาหารปัจจัย มี " 

๑ 

" อินทริยปัจจัย มี ' 

' ๑ 

" ฌานปัจจัย มี " 

๑ 

" มัคคปัจจัย มี " 

๓๑ 

" สัมปยุตตปัจจัย มี 

" ๗ 

" วิปปยุตตปัจจัย มี 

" ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

" ริคตปัจจัย มี " 

๗ 


ปัจจยวาร จบ 
แม้นิสสยวาร ก็ไม , ต่างกัน 


สังสัฏฐวาร 

[๑๑๔] สวิตักกสวิจารธรรม คลุกเคล้ากับสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคล้ากับสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 

คือ วิตก คลุกเคล้ากับขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 48 
สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคล้ากับสริตักกสวิจาร 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และวิตกคลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ขันธ์ ๒ คลุกเคล้า 
กับขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๑๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคล้ากับอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม คลุกเคล้ากับอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม คลุกเคล้ากับวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อริตักกอวิจารธรรม คลุกเคล้ากับอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
คือ วิจาร คลุกเคล้ากับขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร คลุกเคล้ากับขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม คลุกเคล้ากับอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และวิจาร คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกอวิจารธรรม คลุกเคล้ากับอริตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคล้ากับอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคล้ากับวิจาร 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับวิจาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 49 
อวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคล้ากับอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารธรรม คลุกเคล้ากับสริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธ์ ๒ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ และวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัย พึงแจกปัจจัยทั้งปวงให้พิสดาร 
[๑๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๑ 

ในอารัมมณปัจจัย ในอธิปติปัจจัย ในอนันตรปัจจัย ในสมนันตรปัจจัย ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญมัญญปัจจัย ในนิสสยปัจจัย ในอุปนิสสยปัจจัย ในปุเรชาตปัจจัย ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย ในริปากปัจจัย ในอาหารปัจจัย ในอินทริยปัจจัย ในฌานปัจจัย ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย ในริปปยุตตปัจจัย ในอัตถิปัจจัย ในนัตถิปัจจัย ในริคตปัจจัย ในอริคตปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง (ที่กล่าวมานี) มีวาระ อย่างละ ๑๑ 
อนุโลมปัฏฐาน จบ 
ผู้มีปัญญา พึงแจกปัจจนียปัฏฐาน 
[๑๑๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๑ 

" ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๑ 

" ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๑ 

" อาเสวนปัจจัย มี " ๑๑ 

" กัมมปัจจัย มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 50 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย มีวาระ๑๑ 

" ฌานปัจจัย มี " ๑ 

" มัคคปัจจัย มี " ๖ 

" วิปปยุตตปัจจัย ม " ๑๑ 
ปัจจนียปัฏฐาน จบ 

วาระแม้ทั้งสอง นอกนี้ ก็พึงแจกให้พิสดาร 

แม้สัมปยุตตวาร ก็พึงแจกให้พิสดาร 
สังสัฏฐวาร จบ 

ปัญหาวาร 

[๑๑๘] สวิตักกส'วิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ โดยเหตุปัจจัย ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๑๙] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 

[๑๒๐] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป โดยเหตุปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๑] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
โดยเหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 51 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูป โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๒] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกวิจารมัดตธรรม และอวิตักก 
อริจารธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
เหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก และกฏัตตารูป 
โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๓] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และวิตก โดยเหตุ 
ปัจจัย ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
วิตก โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ วิตก และจิตตสมุฏ 
ฐานรูป โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ วิตก 
และกฏัตตารูป โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 52 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ โดย 
เหตุปัจจัย 

[๑๒๖] อริตักกริชารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
เหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิจาร และกฏัตตารูป 
โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ วิจาร และจิตต 
สมุฏฐานรูป โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ วิจาร 
และกฏัตตารูป โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูป โดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
พิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไว้ในก่อน ออกจากฌาน ที่มีริตก วิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
ออกจากผล พิจารณาผล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 53 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้ว พิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้ว รู้กิเลสที่เคย 
เกิดแล้วในกาลก่อน พิจารณาเห็นขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น มีราคะ โทมนัส 
เกิดขึ้น เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 

[๑๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น วิตก เกิดขึ้น พิจารณากุศลกรรมที่ตนได้สั่งสมไว้ในก่อน ออกจาก 
ฌานที่มีริตก วิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภกุศลนั้น 
วิตก เกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ตนละแล้ว พิจารณากิเลสที่ตนข่มไว้ได้แล้ว รู้กิเลส 
ที่เคยเกิดแล้วในก่อน พิจารณาเห็นขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น วิตก เกิดขึ้น 
เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก เกิดขึ้น 

[๑๓๑] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยจิต มีวิตก มีวิจาร โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ขันธ์ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม เกิดขึ้น 

[๑๓๒] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 54 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น พิจารณากุศลกรรม 
ที่ตนสั่งสมไว้ในก่อน ออกจากฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล 
พิจารณาผล เพราะปรารภกุศลนั้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ตนละแล้ว พิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้ว รู้กิเลส 
ที่เคยเกิดแล้วในก่อน พิจารณาเห็นขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ขันธ์ที่เป็น 
สวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก 
เกิดขึ้น 

[๑๓๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลออกจากฌาน ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ออกจากผล 
พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเป็นต้นนั้น วิตก เกิดขึ้น พิจารณาเห็นขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม และวิตก โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น วิตก เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

[๑๓๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลออกจากฌาน ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเป็นต้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
พิจารณาเห็นขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น มีราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 55 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจาร 
ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

[๑๓๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยจิต ไม่มีวิตก มีเพียงวิจาร โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น 

[๑๓๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลออกจากฌาน ไม่มีวิตก มีเพียงวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ออกจากผล 
พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเป็นต้นนั้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยความเป็นของไม , เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ขันธ์ที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
และวิตก เกิดขึ้น 

[๑๓๗] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรมและวิจาร โดย 


อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 56 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพโสตธาตุ รู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้อม 
เพรียงด้วยชิต ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ด้วยเจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยอาริมมณปัจจัย 
ขันธ์ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 
เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น 

[๑๓๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจารแล้ว ฯลฯ ออกจากมรรค 
ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเป็นต้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค 
ที่มีริตก มีวิจาร แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น มีราคะ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หทัยวัตถุ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม และวิจาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น 
อนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเป็นต้นนั้น มีราคะ โทมนัส เกิดขึ้น 
เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 57 

[๑๓๙] อวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเป็นต้นนั้น วิตกเกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผลที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยอารัมมฌปัจจัย 

บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และ 
วิจาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น วิตก เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริจารธรรม และวิจาร วิตก เกิดขึ้น 

[๑๔๐] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัดตธรรม และอวิตักกอวิจาร 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๑๔๑] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเป็นต้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจาระ และวิตก เกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก่โวทาน และวิตก 
ฯลฯ แก่มรรค มีวิตก มีวิจาร และวิตก แก่ผล มีวิตก มีวิจารและวิตก แก , อาวัชชนะ 
และวิตก โดยอารัมมฌปัจจัย 

บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเพราะ 
ปรารภจักขุนั้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจาระ และวิตก เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 58 

บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งโสตะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ที่เป็น 
อวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เพราะปรารภ 
โสตะเป็นต้นนั้น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

[๑๔๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น 

[๑๔๓] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร วิตก เกิดขึ้น 

[๑๔๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรมเป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจาร 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
เกิดขึ้น 

[๑๔๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจาร 
ธรรมและวิตก เกิดขึ้น 

[๑๔๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 59 

[๑๔๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก วิตก เกิดขึ้น 
[๑๔๘] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
อริจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิ 
วาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธ์ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม 
เกิดขึ้น 

[๑๔๙] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจาร 
ธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

[๑๕๐] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
พิจารณากุศลกรรมนั้น กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมดีแล้ว 
ในก่อน กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค 
พิจารณามรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น มีราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 60 

[๑๕๑] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม 
แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไว้ดีแล้วในก่อน กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น ออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ออกจากมรรค 
ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำฌานเป็นต้น 
นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น 

บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมกระทำให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตก เกิดขึ้น 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติที่เป็นสวิจาระ เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยอธิปติปัจจัย 
[๑๕๒] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๕๓] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๕๔] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก่วิตก และชิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 61 

[๑๕๕] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม 
แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้นกระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมและวิตก เกิดขึ้น 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไว้ดีแล้วในก่อน กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น ออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล 
กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน ซึ่งขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม กระทำให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ , ที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และวิตก โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๕๖] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจาร 
มัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี อย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย 
[๑๕๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่บุคคล ออกจากฌาน ไม , มีวิตก มีเพียงวิจาร ฯลฯ 
ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำ 
ฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 62 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก กระ 
ทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๕๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลออกจากฌาน ไม , มีวิตก มีเพียงวิจาร 
ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
เพราะกระทำฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เณิ 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก 
กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำขันธ์และวิตกนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น มีราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๕๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๖๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๖๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลออกจากฌาน ไม , มีวิตก มีเพียงวิจาร 
ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 63 

กระทำฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
เกิดขึ้น 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม กระทำให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำขันธ์ และวิตกนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

[๑๖๒] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผลที่เป็นอริตักก 
อริจารธรรม และวิจาร โดยอธิปติปัจจัย 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๖๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น เพราะกระทำฌาน เป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์'ที่เป็นสวิตักก 
สวิจารธรรม เกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น นิพพาน 
เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
เพราะกระทำจักษุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งโสตะ ซึ่งฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร กระทำให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น เพราะกระทำโสตะ เป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ทิฏฐิ 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 64 
[๑๖๔] อวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไม , มีวิตก 
ไม่มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น เพราะกระทำฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น 
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น นิพพาน 
เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
และวิจาร กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำโสตะ เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น วิตก เกิดขึ้น 

[๑๖๕] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรคแก่ผล ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๖๖] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติได้แก่ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทำให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น เพราะกระทำฌาน เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น นิพพาน 
เป็นปัจจัยแก , โคตรภู โวทาน และวิตก แก่มรรค ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก แก่ผล 
ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอธิปติปัจจัย 

บคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษ กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 65 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม 
และวิจาร กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะกระทำจักษุ โสตะ เป็นต้นนั้น ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

[๑๖๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจาร 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะกระทำขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
[๑๖๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ วิตก เกิดขึ้น เพราะกระทำขันธ์ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 

[๑๖๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก 
เกิดขึ้น เพราะกระทำขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
[๑๗๐] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
เพราะกระทำขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
[๑๗๑] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ วิตก เกิดขึ้น เพราะกระทำขันธ์ที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม และวิตก ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 66 

[๑๗๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก 
เกิดขึ้น เพราะกระทำขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
[๑๗๓] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัย 
แก่มรรค ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน เป็นปัจจัยแก , มรรค ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ผล ที่เป็นสริตักกสวิจารมัตตธรรม ผลที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ผล ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผล 
สมาบัติ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๗๔] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , วิตกที่เกิดหลังๆ โดย 
อนันตรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิตก บริกรรมแห่งฌาน ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมเป็นปัจจัยแก , ฌาน ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โคตรภูเป็นปัจจัยแก , มรรค ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อนุโลม เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๗๕] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 67 

จุติจิต ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และ 
วิจาร 

บริกรรมแห่งทุติยฌาน เป็นปัจจัยแก่ทุติยฌาน โดยอนันตรปัจจัย บริกรรมแห่งตติย 
ฌาน ฯลฯ บริกรรมแห่งจตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแห่งอากาสานัญจายตนะ ฯลฯ บริกรรม 
แห่งวิญญาณญจายตนะ ฯลฯ บริกรรมแห , งอากิญจัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแห่งเนวสัญญา 
นาสัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแห่งทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแห่งทิพพโสตธาตุ ฯลฯ บริกรรม 
แห่งอิทธิวิธญาณ ฯลฯ บริกรรมแห่งเจโตปริยญาณ ฯลฯ บริกรรมแห , งปุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ ยถาก้มมุปคญาณ อนาคตังสญาณ ฯลฯ 

โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม และวิจาร โดยอนันตร 
ปัจจัย 

[๑๗๖] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ จุติจิต ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งฌานที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ฌาน ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 68 

ปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อนุโลม เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ ที่ 
เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๗๗] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู และวิตก อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน และวิตก 
โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรคที่ 
เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ผลที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม และวิตก ผลที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นสวิตักก 
สวิจารธรรม และวิตก อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๗๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ วิตกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่วิตกที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ 
เกิดหลังๆ มรรคที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ผลที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
ผลที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

[๑๗๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ วิตกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นสริตักกสวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นสริตักกส'วิจาร 
ธรรม โดยอบันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 69 

ภวังคจิตที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๘๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , วิจารที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันตรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นอริตักก 
อริจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นอริตักก 
อริจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๘๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ผลที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ผลที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ผล ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
วิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๘๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ วิตกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และ 
วิตก โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 70 

จุติจิต ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และวิตก โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังคจิต ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ และวิตก โดย 
อนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดย 
อนันตรปัจจัย 

[๑๘๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ วิจารที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่วิจารที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

มรรค ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม ผลที่เป็น 
อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ แห่งพระอริยะผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ 
เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอบันตรปัจจัย 

[๑๘๔] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ จุติจิต ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังคจิต ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอนันตร 
ปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นสริตักกสัวิจาร 
ธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผล ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
ผลที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม อนุโลม 
และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 71 

ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ ที่ 
เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๘๕] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ วิจารที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นสริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นอริตักก 
วิจารมัตตธรรม และวิตก โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นอริตักกอวิจาร 
มัตตธรรม และวิตก โดยอนันตรปัจจัย 

ณวสัญญานาสัญญายตนะ แห่งพระอริยะผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๘๖] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ จุติจิต ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ณวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๘๗] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ จุติจิต ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็น 
อริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอบันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 72 

ภวังคจิต ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ และวิตก โดย 
อนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ที่เป็นสวิตักกส'วิจาร 
ธรรม และวิตก โดยอนันตรปัจจัย 

ณวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ 
ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอบันตรปัจจัย 

[๑๘๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ จุติจิต ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังคจิต ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอนันตร 
ปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๘๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ผล ที่เป็นอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

ผลที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ผล ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตต 
ธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

[๑๙๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 73 

คือ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่วิจารที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิต ที่เป็น 
อริตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ที่เป็นอริตักก 
อริจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ผลที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอวิตักกวิจารมัตต 
ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ จุติจิต ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังคจิต ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , อาวัชชะ และวิตก 
โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ที่เป็นสวิตักก 
สวิจารธรรม และวิตก โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๓] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 74 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก่โวทาน 
โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน และวิตก เป็นปัจจัย 
แก่มรรค ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ มรรคที่เป็นสวิตักกสวิจาระ และวิตก เป็นปัจจัย 
แก่ผลที่เป็นสริตักกสวิจาระ อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ ที่เป็นสริตักกสวิจาระ 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๔] สวิตักกส'วิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิตก เป็นปัจจัยแก , วิตกที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติชิต ที่เป็นอวิตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งฌาน ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ฌาน ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โวทาน และวิตก 
เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ อาวัชชนะ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาป้ฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 75 

จุติจิต ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิต ที่เป็นอริตักก 
อริจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัย 
แก , วุฏฐานะ ที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งทุติยฌาน และวิตก เป็นปัจจัยแก่ทุติยฌาน และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 
บริกรรมแห่งตติยฌาน และวิตก บริกรรมแห่งจตุตถฌาน และวิตก บริกรรมแห่งอากาสา 
นัญจายตนะ และวิตก บริกรรมแห่งวิญญาณญจายตนะ และวิตก บริกรรมแห่งอากิญขัญญายต 
นะ 

และวิตก บริกรรมแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ และวิตก บริกรรมแห่งทิพพจักขุ และวิตก 
บริกรรมแห่งทิพพโสตธาตุ และวิตก บริกรรมแห่งอิทธิวิธญาณ และวิตก บริกรรมแห่งเจโตปริย 
ญาณ และวิตก บริกรรมแห , งปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ อนาคตังส 
ญาณ 

และวิตก ฯลฯ โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โวทาน 
และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัย 
แก่ผลสมาบัติ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

จุติจิต ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิต ที่เป็นอริตักก 
วิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตต 
ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

บริกรรมแห่งฌาน ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ฌาน ที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 

โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดย 
อนันตรปัจจัย 

โวทาน และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อนุโลม 
และวิตก เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 76 

[๑๙๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก , โคตรภู และวิตก อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัย 
แก , โวทาน และวิตก โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก 
โวทาน และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรค ที่เป็นสริตักกวิจารธรรมและวิตก โดยอนันตรปัจจัย 
มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผล ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และวิตก ผลที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผล ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
และวิตก อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดย 
อนันตรปัจจัย 

[๑๙๘] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
อนันตรปัจจัยก็ดี สมนันตรปัจจัยก็ดี เหมือนกัน 

[๑๙๙] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย 
ขันธ์ ๓ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๑ โดยสหชาตปัจจัย 
ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ โดยสหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ 

[๒๐๐] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๒๐๑] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 77 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป โดยสหชาต 
ปัจจัย ฯลฯ 

[๒๐๒] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
โดยสหชาตปัจจัย 

ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๒๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
สหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐๔] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และวิตก โดยสหชาต 
ปัจจัย 

ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และวิตก โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐๕] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตต 
ธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ วิตก และชิตตสมุฏฐาน 
รูป โดยสหชาตปัจจัย 

ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ วิตก และชิตตสมุฏฐานรูป ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 78 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย 
ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย 

คือ วิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๒๐๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
สหชาตปัจจัย 

วิตกเป็นปัจจัยแก่ธิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ วิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
สหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๑๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมตตธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ วิจาร และ'จิตตสมุฏ 
ฐานรูป โดยสหชาตปัจจัย 

ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๒๑๑] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
โดยสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 79 

ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปัจจัย 

วิจารเป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และกฏัตตา 
รูป ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป วิจารเป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป ขันธ์ เป็นปัจจัย 
แก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์วิจาร เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก่วิจาร มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
และกฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

สำหรับพวกอสัญญสัตว์มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป ที่เป็น 
อุปาทารูป โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๑๒] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย 

[๒๑๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่วิตก โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๑๔] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป โดย 
สหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 80 

ในปฏิสนธิขณะ วิจารเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๑๕] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ที่เป็นสวิตักกส'วิจาร และวิตก โดย 
สหชาตปัจจัย 

[๒๑๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก่ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๑๗] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , วิตก โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๑๘] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 

[๒๑๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 81 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ และวิตก ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และวิตก โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๒๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๒๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ 
และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยสหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
ขันธ์ ๒ และวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย วิตกและมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 82 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุเป็นปัจจัย 
แก , วิจาร โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๒๓] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

ขันธ์ ๓ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๑ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาต 
ปัจจัย 

ขันธ์ ๒ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาต 
ปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ และวิจาร โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และวิจาร 
สหชาตปัจจัย 

[๒๒๔] สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสหชาต 
ปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๒๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 83 

[๒๒๖] สวิตักกส'วิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๒๗] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๒๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจาร 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอัญญ 
มัญญปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัญญมัญญปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัญญ 
มัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๓๐] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญ 
มัฌฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 84 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยอัญญมัญญปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๓๑] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยดัญญมํเญญ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ 
โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๓๒] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ 
หทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญ 
ปัจจัย 

[๒๓๓] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก และ 
หทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๓๔] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยธัญญมัญญปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และวิตก โดยอัญญ 
มัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และวิตก โดยอณูญมัญญปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๓๕] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยธัญญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ 
วิตก และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และวิตก และหทัย 
วัตถุ โดยอัญญมัญญปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 85 

[๒๓๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมตตธรรม โดย 
อณูญมัญญปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัณูณูมัณูณู 
ปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๓๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอัณูณู 
มัณูณูปัจจัย 

คือ วิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยอัณูณูมัณูณู 
ปัจจัย ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 

[๒๓๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอัณูณู 
มัณูณูปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิจาร โดยอัณูณูมัณูณู 
ปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิจาร 
และหทัยวัตถุ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

[๒๓๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และหทัยวัตถุ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

[๒๔๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และวิจาร โดย 
อัณูณูมัณูณูปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และวิจาร โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 86 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และวิจาร 
และหทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และวิจาร และหทัยวัตถุ 
โดยอัญญมัญญปัจจัย 

[๒๔๑] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยอัญญมัญญ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอณูญมัญญปัจจัย 
ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ โดยอัญญมัญญปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และหทัย 
วัตถุ โดยอัญญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย วิจารเป็นปัจจัยแก่ 
หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิจาร มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๒๔๒] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอณูญมัญญ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๔๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญ 
มัญญปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญ 
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
อัญญมัญญปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
โดยอณูญมัญญปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่วิตก โดยอณูญมัญญปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 87 

[๒๔๔] อวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอัญญมฌูญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และหทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารมัตตธรรม 
และวิจาร โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๔๕] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
และวิตก โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๔๖] สริตักกวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัญญมัญญปัจจัย 

[๒๔๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , วิตก โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๔๘] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ และวิตก โดยอณูญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ 
และวิตก โดยอัญญมัญญปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 88 

[๒๔๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๕๐] อวิตักกอริจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยธัญญมัญญปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดย 
อณูญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ และวิจาร และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

[๒๕๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัย 
แก , หทัยวัตถุ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , วิจาร โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

[๒๕๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และ 
หทัยวัตถุ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ และวิจาร โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และ 
วิจาร โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 89 

[๒๕๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัญญ 
มัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัญญมัญญปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๕๔] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยอณูญมฌูญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัย 
แก , หทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๕๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และหทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ 
โดยอัญญมัญญปัจจัย 

[๒๕๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยธัญญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๒ โดยอณูญมัญญปัจจัย 

[๒๕๗] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ฯลฯ มี ๗ นัย 

อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปัจจัย ฯลฯ 
มี ๕ นัย 

[๒๕๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 90 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
นิสสยปัจจัย วิจาร เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย 
ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยนิสสยปัจจัย 

[๒๕๙] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 

[๒๖๐] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยนิสสยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๖๑] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดย 
นิสสยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ฯลฯ 

[๒๖๒] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดย 
นิสสยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 91 

[๒๖๓] สวิตักกส'วิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดย 
นิล , สยปัจจัย 

ปวัตติก็ดี ปฏิสนธิก็ดี พึงแสดง 

[๒๖๔] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , วิตก ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๖๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก"จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยนึสสยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๖๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยนึสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
วิตก โดยนิสสยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๖๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยนึสสยปัจจัย 

คือ วิตก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๖๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อวิตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยนึสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 92 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๑ 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๒๖๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , วิจาร โดย 
นิสสยปัจจัย ปฏิสนธิกะทั้งหลาย มี ๔ นัย ฯลฯ 

[๒๗๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และวิจาร ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และวิจาร โดย 
นิสสยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๗๑] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม ฯลฯ 

เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 

เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
[๒๗๒] สริตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 

เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
วาระทั้ง ๒ พึงให้พิสดาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 93 

[๒๗๓] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม โดยอุปนิล , สย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
แล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมให้เกิดขึ้น 
ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา ราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม 
ยังฌาน ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมให้เกิดขึ้น ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ 
ฆ่าสัตว์ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ 
มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม แก่ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๗๔] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ศีลที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 

บุคคลเข้าไปอาศัยความปรารถนาแล้ว ยังฌานที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมให้เกิดขึ้น 
มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ 

ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม แก , ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 94 

[๒๗๕] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิล , สย 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นอวิตักกอริจารธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้วยังฌานที่เป็น 
อวิตักกอริจารธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
อริตักกอวิจารธรรม แก่ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิจาร แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๗๖] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความ 
ปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม แก , ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิจาร 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๗๗] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอวิตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความ 
ปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม แก่ความปรารถนา และวิตก โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๒๗๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 95 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา ฯลฯ 
วิตกแล้ว ยังฌานที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิตก เป็น 
ปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม แก่ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิตก โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๒๗๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
แล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมให้เกิดขึ้น 
วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา ฯลฯ 
วิตกแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมให้เกิดขึ้น 
ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ยังมรรคให้เกิดขึ้น ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ฯลฯ และวิตก 
เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๒๘๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นอริตักกอวิจารธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 96 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา ฯลฯ 
วิตกแล้ว ยังฌานที่เป็นอวิตักกอริจารธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ฯลฯ และวิตก 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม แก่ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิจาร แก , สุขทางกาย 
แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ฯลฯ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม แก , ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา และวิจาร โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ฯลฯ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม แก , ความ 
ปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นอริตักกอวิจารธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 97 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา วิจาร 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ยังฌานที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม 
ให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา วิจาร สุขทางกาย 
ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม แก , ศีล 
สุตะ จาคะ ปัญญา วิจาร แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๔] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม 
แล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมให้เกิดขึ้น 
วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา วิจาร 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำ 
อุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสวิตักก 
สวิจารธรรม แก่ศีล ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๕] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้ 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 98 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะแล้วยังฌานที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอริตักก 
วิจารมัตตธรรม แก่ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๖] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม แก่ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิจาร โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๗] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม แก , ศีล แก่ความปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๒๘๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ฯลฯ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แก่ปัญญา 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๘๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 99 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ฯลฯ และวิจาร เป็นปัจจัยแก'ศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม แก , ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา และวิตก โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๒๙๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล 
สุตะ จาคะ ปัญญา และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม แก่ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา และ วิจาร แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิล'ล , ยปัจจัย 
[๒๙๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม แก , ศีล สุตะ จาคะ 
ปัญญา และวิจาร โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๒๙๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ฯลฯ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม แก , ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา และวิตก โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 100 

[๒๙๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิล , สยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แก , ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา และวิตก เป็นปัจจัย 
แก'ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม แก่ศีล ฯลฯ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๒๙๔] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
ความปรารถนา ฯลฯ และวิตก เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม แก , ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๙๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ 
ปัญญา ฯลฯ ความปรารถนา และวิตก เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม แก่ศีล 
สุตะ จาคะ ปัญญา และวิจาร แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๒๙๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
จาคะ ปัญญา ฯลฯ ความปรารถนา และวิตก เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
แก , ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และวิจารโดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 101 

[๒๙๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล ลุ;ตะ 
จาคะ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ฯลฯ และวิตก เป็นปัจจัย 
แก่ศรัทธาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แก่ความปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๙๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพ 
โสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๙๙] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ 

โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความ 
เป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้น 
นั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 102 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
สวิตักกสวิจารธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๐๐] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัดตธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ 
นั้น วิตกเกิดขึ้น ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความ 
เป็นอนัตตาแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภหทัยวัตถุนั้น วิตก เกิดขึ้น 
ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๐๑] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
วิจารธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๐๒] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ 
นั้น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตกเกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคล 
พิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 103 

ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเป็นต้นนั้น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจาร 
ธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจาร 
ธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๓๐๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และวิตกเป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๓๐๕] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ที่เกิดภายหลัง และวิจาร เป็นปัจจัยแก , กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๓๐๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๓๐๗] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ที่เกิดภายหลัง และวิตกเป็นปัจจัยแก่กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 104 

[๓๐๘] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่ 
มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โวทาน เป็นปัจจัยแก , มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

[๓๐๙] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , วิตก ที่เกิด 
หลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

บริกรรมแห่งฌานที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ฌานที่เป็นอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๐] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ บริกรรมแห่งทุติยฌาน เป็นปัจจัยแก่วิจารในทุติยฌาน โดยอาเสวนปัจจัย 

บริกรรมแห่งตติยฌาน เป็นปัจจัยแก , ตติยฌาน บริกรรมแห่งจตุตถฌาน เป็นปัจจัยแก , 

จตุตถฌาน บริกรรมแห่งอากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะ บริกรรมแห่ง 
ริญญาณัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่ริญญาณัญจายตนะ บริกรรมแห , งอากิญจัญญายตนะ เป็น 
ปัจจัย 

แก , อากิญจัญญายตนะ บริกรรมแห่งฒวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ฒวสัญญานา 
สัญญายตนะ บริกรรมแห่งทิพพจักขุ เป็นปัจจัยแก่ทิพพจักขุ บริกรรมแห่งทิพพโสตธาตุ เป็น 
ปัจจัยแก่ทิพพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ บริกรรมแห่งบุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ เป็นปัจจัยแก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแห่ง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 105 

อนาคตังสญาณ ฯลฯ โคตรภู เป็นปัจจัยแก , มรรคที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โวทาน เป็น 
ปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๑] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ บริกรรมแห่งฌานที่เป็นอริตักกวิจารมัดตธรรม เป็นปัจจัยแก , ฌานที่เป็นอริตักก 
วิจารมัดตธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปัจจัย 

โคตรภู เป็นปัจจัยแก , มรรคที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน เป็นปัจจัย 
แก่มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๒] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
ม'ตดธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู และวิตก อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน และวิตก 
โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรคที่ 
เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ วิตกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่วิตกที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 106 

คือ วิตกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ 
โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , วิจารที่เกิด 
หลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ วิตกที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิด 
หลังๆ และวิตก โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ วิจารที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่วิจารที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อริตักกอวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๙] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ วิจารที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิด 
หลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 107 

[๓๒๐] อวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ วิจารที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
ที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๒๑] อริตักกวิจารมัดตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
วิจารมัดตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิจาร เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๒๒] อริตักกวิจารมัดตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
อริจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิจาร เป็นปัจจัย 
แก , วิจารที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๒๓] อวิตักกวิจารมัดตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
วิจารมัดตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๒๔] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก่โวทาน 
โคตรภูและวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โวทาน และวิตก เป็นปัจจัยแก , 
มรรคที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 108 

[๓๒๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัดตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกที่ 
เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

บริกรรมแห่งฌานที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ฌานที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โวทานและวิตก เป็นปัจจัยแก , มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๒๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยอริตักกอวิจาร 
โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ บริกรรมแห่งทุติยฌาน และวิตก เป็นปัจจัยแก , วิจารในทุติยฌานโดยอาเสวน 
ปัจจัย บริกรรมแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ และวิตก ฯลฯ บริกรรมแห่งทิพพจักขุ ฯลฯ 
บริกรรมแห่งอนาคตสัญญาณ และวิตก เป็นปัจจัยแก , อนาคตตังสญาณ โดยอาเสวนปัจจัย 

โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดย 
อาเสวนปัจจัย 

โวทาน และวิตก เป็นปัจจัยแก , มรรค ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดย 
อาเสวนปัจจัย 

[๓๒๗] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ บริกรรมแห่งฌานที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ฌานที่ 
เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 

โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน 
และวิตก เป็นปัจจัยแก , มรรคที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๒๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 109 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดก่อนๆ และวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอาเสวนปัจจัย 
อนุโลม และวิตก เป็นปัจจัยแก , โคตรภู และวิตก อนุโลม และวิตกเป็นปัจจัยแก่ 
โวทาน และวิตก โคตรภู และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
โวทาน และวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอาเสวนปัจจัย 
[๓๒๙] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้ง 
หลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๓๓๐] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยกัมม 
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยกัมมปัจจัย 
ที่เป็น นานาขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก ซึ่ง 
เป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๓๓๑] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 110 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อริตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลายโดยกัมมปัจจัย 

[๓๓๒] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจาร 
ธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะเจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
[๓๓๓] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตกและกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่วิตก ซึ่ง 
เป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๓๓๔] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 111 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และวิตก โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และวิตก โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิตก โดยกัมมปัจจัย 

[๓๓๕] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกริ 
จารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และวิตก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิตก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
[๓๓๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยกัมม 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้ง 
หลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๓๓๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก'อริตักกอวิจารธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 112 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิจาร และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิจารซึ่งเป็นวิบาก 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิจาร 
ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๓๓๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก 
อริจารธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย และวิจาร และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้ง 
หลาย และวิจาร และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้ง 
หลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย 

[๓๓๙] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้ง 
หลาย ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลายโดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 113 

[๓๔๐] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดย 
ริปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดย 
ริปากปัจจัย 

[๓๔๑] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยริปาก 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , วิตก โดย 
ริปากปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารมูลกะ มีหัวข้อปัจจัยทั้ง ๗ บริบูรณ์ 

[๓๔๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยริปาก 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
โดยวิปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่ง 
เป็นวิบาก ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๕ พึงกำหนดคำว่า วิบาก 

[๓๔๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ วิจาร ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปากปัจจัย วิจาร เป็น 
ปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยวิปากปัจจัย 

[๓๔๔] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารมัตตธรรม โดยวิปาก 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 114 

คือ วิจาร ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
โดยวิปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยวิปากปัจจัย 

[๓๔๕] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ วิจาร ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 

[๓๔๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๓ โดยริปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๔๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร เป็นปัจจัยแก , 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 

[๓๔๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 115 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิจาร เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยริปากปัจจัย 

[๓๔๙] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยริปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๕๐] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิตก เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปากปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๕๑] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปากปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๕๒] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๕๓] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาหาร 
ปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยอาหารปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเป็นหัวข้อปัจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 
[๓๕๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาหาร 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 116 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๕๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยอาหาร 
ปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิจาร และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๕๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และ 
วิจาร และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๓๕๗] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอาหารปัจจัย 
[๓๕๘] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอินทริยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๕๙] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอินทริย 
ปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยอินทริยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเป็นหัวข้อปัจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 
[๓๖๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอินทริย 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 117 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอินทริยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๖๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยอินทริย 
ปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิจาร และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๖๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัดตธรรม และอวิตักก 
อริจารธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๓๖๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กาย 
วิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
[๓๖๔] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม โดยฌานปัจจัย 
คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเป็นหัวข้อปัจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 
[๓๖๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌาน 
ปัจจัย 

คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 118 

อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงแจกเป็นข้อปัจจัย ๕ โดยเหตุนี้ 

[๓๖๖] อวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยฌานปัจจัย 

คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย วิจาร เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
ฌานปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย วิจาร เป็น 
ปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยฌานปัจจัย 

[๓๖๗] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌาน 
ปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌานปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌานปัจจัย 

[๓๖๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยฌานปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย 

[๓๖๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยฌานปัจจัย 

คือ องค์ฌานทังหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๗๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
อริจารธรรม โดยฌานปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 119 

คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๗๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยฌานปัจจัย 

คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย 

[๓๗๒] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม โดยฌานปัจจัย 

คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๗๓] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
อริจารธรรม โดยฌานปัจจัย 

คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๗๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยฌานปัจจัย 

คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๗๕] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยมัคคปัจจัย 
คือ องค์มรรคทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยมัคคปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สริตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเป็นหัวข้อปัจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 120 
[๓๗๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยมัคค 
ปัจจัย 

คือ องค์มรรคทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยมัคคปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อริตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงแจกเป็นหัวข้อปัจจัย ๕ โดยเหตุนี้ 
[๓๗๗] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยมัคคปัจจัย 
คือ องค์มรรคทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยมัคคปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๗๘] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยมัคคปัจจัย 

คือ องค์มรรคทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยมัคคปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๗๙] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยมัคคปัจจัย 

คือ องค์มรรคทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยมัคคปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๐] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยมัคคปัจจัย 

คือ องค์มรรคทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยมัคคปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๓๘๑] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสัมปัยุตตปัจจัย 
ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 121 

[๓๘๒] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยสัมปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๓] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และวิตก โดย 
สัมปยุตตปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และวิตก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
สัมปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยสัมปัยุตตปัจจัย 
ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย 

คือ วิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิจาร โดยสัมปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัดตธรรม และ 
อริตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 122 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และวิจาร โดย 
สัมปยุตตปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และวิจาร ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๘] อริตักกวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสัมปัยุตตปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๘๙] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย 

คือ วิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๙๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดย 
สัมปยุตตปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๙๑] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๓๙๒] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 123 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นสวิตักก๙วิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๓๙๓] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยริปปยุตต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๓๙๔] อริตักกวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย วิจาร เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย วิจาร เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ 
ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดย'วิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย วิจาร เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดย'วิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , วิจาร 
โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 124 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม และวิจาร เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๓๙๕] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๓๙๖] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยวิปปยุตต 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม และวิตก โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๓๙๗] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 125 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม และวิจาร โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๓๙๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสริตักกสวิจาร 
ธรรม และวิตก โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๓๙๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๔๐๐] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
อริจารธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักก 
สวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 126 

[๔๐๑] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๐๒] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , วิตก โดยอัตถิปัจจัย ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๐๓] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาด 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาด ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ในสวิตักกส'วิจารมูลกะ หัวข้อปัจจัยที่เหลือ เหมือนกับ สหชาตปัจจัย 

[๔๐๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมี'ตดธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๐๕] อริตักกอวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

คือ วิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 127 
[๔๐๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอริจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

อริตักกวิจารมัตตมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย ๕ เหมือนกับ สหชาตปัจจัย 
[๔๐๗] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ วิจาร เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย วิจาร เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , วิจาร โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ โดยอัตถิปัจจัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทารูป 
โดยอัตถิปัจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอุปาทารูป โดยอัตถิปัจจัย 
ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 128 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยอัตถิปัจจัย จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิจารธรรม และวิจาร โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกอริจารธรรม และวิจาร เป็นปัจจัย 
แก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูป 
ชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๐๘] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความ 
เป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะเกิดขึ้น 
โทมนัสเกิดขึ้น 

รูป ฯลฯ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๐๙] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 129 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
และวิตก โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น วิตก 
เกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณา 
เห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเป็นต้นนั้น วิตกเกิดขึ้น 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดย 
อัตถิปัจจัย 

[๔๑๐] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัดตธรรม และอวิตักก 
อริจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตต 
ธรรม และวิจาร โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๑๑] อวิตักกอริจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 130 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภโสตะเป็นต้นนั้น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอัตถิปัจจัย 
[๔๑๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย 
[๔๑๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อวิตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก่วิตก โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 
วิตก โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 131 

[๔๑๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๑๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และวิตก โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และ 
วิตก โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๑๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ วิตก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจาร 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 132 

[๔๑๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ 
และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิจาร เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๑๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , วิจาร โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 133 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่วิจาร โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม วิตก และ 
กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม วิตก และ 
รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๑๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิจาร ฯลฯ 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
วิจาร โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๒๐] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถิ 
ปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 134 

[๔๒๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
อริจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๒๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และวิตก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๒๓] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๒๔] สริตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก'อวิตักกอริจารธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 135 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสริตักกสวิจารธรรม วิตก และรูป 
ชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๔๒๕] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม โดยนัตถิปัจจัย ฯลฯ 
เป็นปัจจัยโดยริคตปัจจัย 

นัตถิปัจจัย ริคตปัจจัย เหมือนกับ อนันตรปัจจัย 
อริคตปัจจัย เหมือนกับ อัตถิปัจจัย 


ต๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๑ 

ในอารัมมณปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๒๓ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๓๐ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

ม " ๒๘ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๓๐ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในริปากปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในฌานปัจจัย 

ม " ๒๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 136 


ในมัคคปัจจัย 

มีวาระ ๑๖ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๓๐ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๓๐ 


ปัจจัยสงเคราะห์ เหมือนกับ กุสลัตติกะ นั่นเทียว การนับปัญหาวาร ผู้มีปัญญา 
พึงกระทำอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๔๒๗] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
กัมมปัจจัย 

[๔๒๘] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
กัมมปัจจัย 

[๔๒๙] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๔๓๐] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๔๓๑] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 137 

[๔๓๒] สวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
มัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๔๓๓] สริตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๔๓๔] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๔๓๕] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๔๓๖] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๔๓๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

[๔๓๘] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๔๓๙] อริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๔๔๐] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 138 

[๔๔๑] อวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
ปุเรชาดปัจจัย 

[๔๔๒] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาด 
ปัจจัย 

[๔๔๓] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักก 
อริจารธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาดปัจจัย 

[๔๔๔] อริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจาร 
ม'ตดธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาดปัจจัย 

[๔๔๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

[๔๔๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักกวิจาร 
มัดตธรรม ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

[๔๔๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม ฯลฯ 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาด อาหาร อินทริย 

[๔๔๘] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 139 

[๔๔๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๔๕๐] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๔๕๑] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
อริจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
อาหารปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

[๔๕๒] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๔๕๓] อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๔๕๔] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สวิตักก 
สวิจารธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๔๕๕] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อริตักก 
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๔๕๖] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อวิตักก 
อริจารธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปัจฉา 
ชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 140 

[๔๕๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

[๔๕๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อริตักก 
วิจารมัดตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๔๕๙] สริตักกสวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สริตักก 
สวิจารธรรม และอริตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๔๖๐] สริตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สริตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

[๔๖๑] สริตักกสวิจารธรรม อริตักกวิจารมัตตธรรม และอริตักกอวิจารธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่อริตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด อาหาร อินทริย 
ปัจจนียมาติกา 

[๔๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันดรปัจจัย มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๒๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๒๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๒๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาดปัจจัย มี " ๓๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มีวาระ ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๒๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

ม " ๒๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๓๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

ม " ๒๗ 

ผู้มีปัญญา เมื่อจะนับปัจจนึยะ พึงนับตามบทเหล่านี้ 

ปัจจนืยะ จบ 


[๔๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 


กับเหตุปัจจัย มีวาระ 

๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ 

ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ 

ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ 

ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 142 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ มีวาระ 

๑๑ ทั้งหมด 



ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

การนับอนุโลมปัจจนียะ พึงนับโดยเหตุน 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๔๖๔] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๓ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๕ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๕ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓๐ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๘ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓๐ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 143 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๕ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในริปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๖ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย ฯลฯ มี 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๕ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๕ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓๐ 


ปัจจนึยานุโลม พึงแจก โดยเหตุนี้ 
ปัจจนียานุโลม จบ 
วิตักกัตติกะ ที่ ๖ จบ 


ปีติตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๖๕] ปีดึสหคตธรรม อาศัยปีดึสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ อาศัย 
ขันธ์ ๒ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 144 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
สุขสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์ ๒ อาศัย 
ขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ ที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปีดึสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคต 
ธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๔๖๖] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 
ปีดึสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๒ อาศัย 
ขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

ปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุข 
สหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 145 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ 
เป็นสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๔๖๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๖๘]ปีติสหคตธรรมอาศัยปีดึสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเกิดขึ้นเพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

สุขสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น'ปีติสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 

ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 146 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 
เหตุปัจจัย จบ. 

[๔๖๙]ปีติสหคตธรรมอาศัยปีตึสหคตธรรมเกิดขึ้นเพราะอารัมมฌปัจจัย 
เพราะอธิปติปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไม , มี 

เพราะ อนันตรปัจจัย เพราะ สมนันตรปัจจัย เพราะ สหชาตปัจจัย เพราะ อณูญ 
มัณูณูปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ ปุเรชาตปัจจัย ในปุเรชาต 
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไม่มี 

เพราะ อาเสวนปัจจัย ในอาเสวนปัจจัย วิบาก ไม่มี 
เพราะ กัมมปัจจัย เพราะวิปากปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย ฯลฯ เพราะ อินทริย 
ปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ ริปปยุตตปัจจัย 
เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ วิคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 
มาติกา จบ. 

[๔๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๐ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม " ๑๐ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๐ 

ในสมนันตรปัจจัย ม " ๑๐ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๐ 

ในอัณูณูมัณูณูปัจจัย มี " ๑๐ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๐ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 147 


ในปุเรชาตปัจจัย 

มีวาระ ๑๐ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอริคตปัจจัย 

มีวาระ ๑๐ ทั้งหมด 


การนับอนุโลม พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ. 

[๔๗๑]ปีติสหคตธรรมอาศัย'ปีติสหคตธรรมเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
สุขสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปีดึสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 148 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๔๗๒] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 

ปีดึสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

ปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุข 
สหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๔๗๓] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๑ อาศัย 
ขันธ์ ๒ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ์ ๑ 
อาศัยขันธ์ ๒ 

โมหะ ที่สหคดด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๔๗๔] ปีดึสหคตธรรม อาศัยปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 149 

สุขสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 

ปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๒ ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๔๗๕] ปีดึสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
ที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ พึงใส่ให้เต็ม 
ที่ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย พึงกำหนดว่าในอรูป และในปฏิสนธิขณะด้วย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
ปีดึสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
สุขสหคตธรรม อาศัยปีดึสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
หัวข้อปัจจัย ๑๐ พึงให้พิสดารโดยเหตุนี้ 
ปีดึสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย ฯลฯ 
พึงใส่ให้เต็ม ปฏิสนธิ ไม่มี 

[๔๗๖] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ที่เป็นสุขสหคตธรรม ขันธ์ ๑ 
อาศัยขันธ์ ๒ 

[๔๗๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ฌานปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 150 

คือ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๒ 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย เหมือนกับไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย โมหะ ไม่มี 
ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม ต่อรูปปัญหาเท่านั้น 
[๔๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มีวาระ ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๑๐ 

ปัจจนียะ พึงกระท่าให้บริบูรณ์ 
ปัจจนียะ จบ. 

[๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
อนุโลมปัจจนียะ พึงนับโดยพิสดาร 
อนุโลมปัจจนียะ จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 

[๔๘๐] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๐ 


ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอัญญม่ฌูญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ๑๐ ทั้งหมด 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๐ ทั้งหมด 


ปัจจนึยานุโลม จบ. 
ปฏิจจวาร จบ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 152 

สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี 
สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

ปัญหาวาร 

[๔๘๑]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุ 
ปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๔๘๒]ปีดึสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๘๓] ปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๔๘๔] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม ฯลฯ 
เป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
เป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
ในสุขมูละ มี ๓ นัย 

[๔๘๕] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 153 

[๔๘๖]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมฯลฯ 
เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม ฯลฯ 

เป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๔๘๗]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรมแล้ว 
พิจารณากุศลกรรมนั้นด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นปีดึสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแล้ว พิจารณากุศล 
กรรมนั้นด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้วที่เป็นปีติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ข่ม 
แล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
เกิดขึ้น 

[๔๘๘] ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 
บุคคลออกจากฌานที่เป็นปีดึสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแล้วพิจารณากุศล 
กรรมนั้นด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้วที่เป็นปีติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ข่ม 
แล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 154 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม 
เกิดขึ้น 

[๔๘๙]ปีดึสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมด้วยจิตที่เป็นปีตึสหคตธรรม 
พิจารณากุศลกรรมนั้นด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นปีดึสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแล้ว พิจารณา 
กุศลกรรมนั้นด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้วที่เป็นปีติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ข่ม 
แล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีตึสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
เกิดขึ้น 

[๔๙๐] ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมด้วยจิตที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้นด้วยจิตที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 155 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นปีติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแล้วพิจารณา 
กุศลกรรมนั้นด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้วที่เป็นปีติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ข่ม 
แล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม และ 
สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 

[๔๙๑] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
เป็นปัจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 

เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 

[๔๙๒] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้นด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ ออกจากผลแล้ว 
พิจารณากุศลกรรมนั้นด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 156 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้วที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ข่ม 
แล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
วิจิกิจฉา เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่ริญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย อากิญ 
จัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ณวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขา 
สหคตธรรม เกิดขึ้น 

[๔๙๓] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้นด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแล้ว พิจารณา 
กุศลกรรมนั้นด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแล้วที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม พิจารณากิเลส 
ที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ด้วยที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุข 


สหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 157 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีตึสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 

[๔๙๔]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรมฯลฯ 

เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม ฯลฯ 

เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรม 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีตึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น 

[๔๙๕]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรมและ 
สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 158 

[๔๙๖] ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมด้วย 
จิตที่เป็นปีติสหคตธรรมแล้ว กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยชิตที่เป็น 
ปีติสหคตธรรมแล้วพิจารณา 

บุคคลออกจากฌานที่เป็นปีดึสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแล้ว กระทำฌาน 
เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรมแล้วพิจารณา 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่ 
เป็นปีติสหคตธรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะที่เป็นปีดึสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๔๙๗]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทานด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๔๙๘] ปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทานด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
แล้ว กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
[๔๙๙]ปีดึสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 159 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทานด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
[๕๐๐] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทานด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๕๐๑] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๕๐๒] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 

[๕๐๓] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีตึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
[๕๐๔] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๕๐๕] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 160 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 

อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ฯลฯ 

[๕๐๖] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 

[๕๐๗]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๕๐๘]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๕๐๙] ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ฯลฯ 

[๕๑๐]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมและ 
สุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 161 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
[๕๑๑]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีตึสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปีติสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู โดยอนันตรปัจจัย 
พึงแสดงว่าเป็นปัจจัยสำหรับบททั้งปวง ด้วยเหตุนี้ 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่ 
มรรค มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผล เป็นปัจจัยแก , ผล อนุโลม เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ ที่ 
เป็นปีดึสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๕๑๒]ปีตึสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีตึสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , โวทานที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
อนุโลมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติที่เป็นสุขสหคตธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

[๕๑๓]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 162 

วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กิริยามโนวิญญาณธาตุ โดย 
อนันตรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

กุศลอกุศลที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
กิริยา เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ผล เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 

[๕๑๔]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ 

อนุโลมที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๕๑๕] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทังหลายที่เป็นสุขสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทังหลายที่เป็น 
สุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอนันดร 
ปัจจัย ฯลฯ 

อนุโลมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นสุขสหคตธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

[๕๑๖] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปีติสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 163 

อนุโลมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นปีติสหคตธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

[๕๑๗] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

คือ จุติจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอนันตรปัจจัย 

กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากมโนธาตุ โดยอนันดรปัจจัย 

วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , กิริยามโนวิญญาณธาตุ โดย 
อนันดรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันดร 
ปัจจัย 

กุศลอกุศลที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา 
เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ ผล เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 

[๕๑๘] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ ฯลฯ 

อนุโลมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุข 
สหคตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

[๕๑๙] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันดร 
ปัจจัย 

คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณ โดยอนันดรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อุเบกขาสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรมที่เกิด 
หลังๆ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 164 

อนุโลมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติที่เป็นอุเบกขา 
สหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๕๒๐] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม วิบากมโนธาตุที่เป็นอุเบกขาสหคต 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นปีดึสหคตธรรม ภวังค์ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นปีติสหคตธรรม กุศลอกุศลที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
วุฏฐานะที่เป็นปีติสหคตธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ผล เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ เนวสัญญา 
นาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นปีติสหคตธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

[๕๒๑] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม ฯลฯ 
ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอบันตรปัจจัย 
พึงกำหนดถือเอาข้อความตามบาลีข้างต้นนั้นแหละเป็นอรรถาธิบายในที่นี้ด้วย 
[๕๒๒] ปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก'ปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม ฯลฯ 
ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติ'จิตที่เป็น'ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็น 
อุเบกขาสหคตธรรม ภวังค์ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ 
วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่เป็น 
อุเบกขาสหคตธรรม กุศล อกุศลที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
วุฏฐานะที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ผล เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ 
โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 165 

[๕๒๓]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมและ 
สุขสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ 

อนุโลมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

[๕๒๔]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
เหมือนกับ อนันดรปัจจัย 

[๕๒๕] ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย ขันธ ๒ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยสหชาตปัจจัย 
เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
ในสหชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ 

[๕๒๖]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอัญญมัญญปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๑๐ 

[๕๒๗] ปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรมแล้ว 
ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นปีติสหคตธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ 
มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ ด้วยจิตที่เป็นปีดึสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ ฯลฯ จาคะ ฯลฯ ปัญญา แล้วให้ 
ทาน สมาทานศีล ก่อมานะ ถือทิฏฐิ ด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 166 

บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความ 
ปรารถนาแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นปีติสหคตธรรมให้เกิดขึ้น 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

บุคคลย่อมถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้ กล่าวเท็จ กล่าวส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ 
ตัดช่องย่องเบา ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ปล้นตามทาง ผิดภรรยาผู้อื่น ฆ่าคน 
ในหมู่บ้าน ฆ่าคนในนิคม ด้วยจิตที่เป็นปีตึสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นปีดึสหคตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ราคะ โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ที่เป็นปีติสหคตธรรม แก่ศีล สุตะ จาคะ 
ปัญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 
[๕๒๘]ปีตึสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
แล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ ด้วยจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีตึสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา ราคะ โมหะ 
มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ด้วยจิตที่เป็น 
สุขสหคตธรรม 

บุคคลย่อมถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นสุข 
สหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นสุข 
สหคตธรรม แก่ความปรารถนา แก , กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
[๕๒๙]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็น 


อุเบกขาสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 167 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ฆ่าคนในนิคม ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นปีดึสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอุเบกขา 
สหคตธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๕๓๐]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีตึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ความปรารถนา ฯลฯ 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยจิตที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
[๕๓๑] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
ที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 
ศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคต 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรม แก่ความปรารถนา แก , กายวิญญาณที่เป็น 
สุขสหคตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๕๓๒] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 168 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
ที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 
ศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคต 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 
[๕๓๓] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิล , สยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
ที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
ศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคต 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 
[๕๓๔] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
ที่เป็นสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็น'ปีติสหคตธรรม และ 
สุขสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคต 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แก , ความปรารถนา โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 169 

[๕๓๕] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิล'สย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ 
เป็นอุเบกขาสหคตธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๕๓๖] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๕๓๗] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 170 

ศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นสุข 
สหคตธรรม แก่ความปรารถนา แก , กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๕๓๘] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยจิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๕๓๙] ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรม โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นปีดึสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปีติ 
สหคตธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๕๔๐]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนึสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 171 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม ด้วยจิตที่เป็นสุขสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัย 
แก่ศรัทธาที่เป็นสุขสหคตธรรม แก่ความปรารถนา แก , กายวิญญาณที่เป็นสุขสหคตธรรม โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 

[๕๔๑] ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม 
โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ด้วยชิตที่เป็น 
อุเบกขาสหคตธรรม 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ฆ่าคนในนิคม ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก , 

ศรัทธาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๕๔๒]ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปีดึสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรมแล้วให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นปีติสหคตธรรม 
และสุขสหคตธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 172 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ 
ปัญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแล้วให้ทาน สมาทานศีล กระทำ 
อุโบสถกรรม ฌานที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ด้วยจิตที่เป็นปีตึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

บุคคลย่อมถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้ กล่าวเท็จ กล่าวส่อเสียด พูดเพ้อเจ , อ ตัดช่อง 
ย่องเบา ลอบขึ้นไปลักทรัพย์ปล้นบ้านหลังหนึ่ง ปล้นตามทาง ผิดภรรยาผู้อื่น ฆ่าคนในหมู่บ้าน 
ฆ่าคนในนิคม ด้วยชิตที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 

ศรัทธาที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ 
ศรัทธาที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 
[๕๔๓]ปีดึสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปีติสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่เป็นปีติสหคตธรรม อนุโลม 
เป็นปัจจัยแก , โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 
[๕๔๔]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์'ทังหลายที่เป็น'ปีตึสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , โคตรภูที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย อนุโลมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่โวทานที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

โคตรภูที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นสุขสหคตธรรม โวทานที่เป็น 
ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
[๕๔๕] ปีตึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 173 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย ฯลฯ 

โวทานที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคต 
ธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

[๕๔๖] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม ฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย ฯลฯ 
พึงดูปีติ 1 นัย แล้วกระทำไปตามนั้น 

[๕๔๗] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

โวทานที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มรรคที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

[๕๔๘]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม ฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 
ฯลฯ 

[๕๔๙]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 174 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นปีติสหคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๕๕๐]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสุขสหคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยก็'มมปัจจัย 

[๕๕๑]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปีดึสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๕๕๒]ปีดึสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ที่เป็น นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 
[๕๕๓] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม ฯลฯ 
พึงดูการนับทั้ง ๔ แล้วกระทำไปตามนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 175 

[๕๕๔] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 
ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก 
ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
ฯลฯ เป็นปัจจัยแก'ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
ปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ 
พึงกระทำทั้ง ๔ นัย 
ผู้มีปัญญาพึงแจก ปีติสหคตธรรม 

[๕๕๕] ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยวปัาก 
ปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

หัวข้อปัจจัยทั้ง ๑๐ พึงให้พิสดาร เหมือนกับ เหตุปัจจัยในปฏิจจวาร 
[๕๕๖] ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัย 
โดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 
หัวข้อปัจจัยทั้ง ๑๐ พึงให้พิสดาร 
เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัย โดยริคตปัจจัย 
นัตถิปัจจัยก็ดี ริคตปัจจัยก็ดี เหมือนกับ อนันตรปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อริคตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 176 

[๕๕๗] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๐ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๑๖ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๑๖ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑๖ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑๖ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๑๖ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอาหารปัจจัย 


ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 


ในสัมปยุตปัจจัย 


ในอัตถิปัจจัย 

มีวาระ ๑๐ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๑๖ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๑๖ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ผู้มีปัญญาพึงนับคล้อยตาม กุสลัตติกอนุโลม 

อนุโลม จบ. 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 177 

[๕๕๘] ปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัยเป็น 
ปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๕๕๙]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัยเป็น 
ปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๕๖๐]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๕๖๑]ปีติสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๕๖๒] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๕๖๓] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๕๖๔] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๕๖๕] สุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๕๖๖] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
กัมมปัจจัย 

[๕๖๗] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 178 

[๕๖๘] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สุขสหคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิล , สยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๕๖๙] อุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๕๗๐]ปีติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก , ปีติสหคตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๕๗๑] ปีติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๕๗๒]ปีดึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 
[๕๗๓] ปีตึสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรม และ 
สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๕๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 

๘ มห 

าปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 179 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มีวาระ ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี 

" ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " 

1 ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี ' 

1 ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี 

" ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี 

" ๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อริคตปัจจัย 

มี " 

๑๖ 

ผู้มีปัญญาพึงนับปีจจนึยะ 



ปัจจนึยะ จบ. 



[๕๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ‘ 

'เลฯ 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ 

ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ 

ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ 

ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ' 

ฯลฯ 

มี " ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ผู้มีปัญญาพึงนับอนุโลมปัจจนียะ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ. 

[๕๗๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 



มีวาระ ๑๖ 

ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๖ 

ในอนํนตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๖ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๖ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๖ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 181 


ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๑๐ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๖ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๖ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๐ 


ผู้มีปัญญาพึงนับปัจจนึยานุ'โลม 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปีติตติกะ ที่ ๗ จบ 


ทัสสนัตติกะ ปฏิจจวาร 

[๕๗๗] หัสสเนนปหาต็พพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาติ'พพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปตาตัพพธรรม 
ทัสสเนนปหาติ'พพธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 182 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ 

[๕๗๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
ภาวนายปหาตัพพธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ 

[๕๗๙] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฌวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาต็พพธรรม ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย 
มหาภูตรูป ๒ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๕๘๐] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสฒนปหาตัพพธรรม 
และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 183 

[๕๘๑] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาต็พพธรรม 
และณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

[๕๘๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๕๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาต'พพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๕๘๔] ฒวทัสสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

[๕๘๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาทัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย 

ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติ 
ปัจจัย มี ๓ นัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 184 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๕๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อนันตรปัจจัย เพราะสมนันตรปัจจัย 
เหมือนกับอารัมมณปัจจัย 

[๕๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
สหชาตปัจจัย มี ๓ นัย 
ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
เนวทัสสเนน ฯลฯ 

คือ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุ 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 185 

[๕๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยท้สสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อณูญมัญญปัจจัย มีด นัย 

ภาวนายปหาตัพพธรรมฯลฯ มีด นัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ด ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ด ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ด มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัณูณูสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ 

[๕๘๙] ท้สสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นิสสยปัจจัย 

เหมือนกับเหตุปัจจัย 

เพราะอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 

เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๓ นัย ปฏิสนธิไม่มี 

เพราะอาเสวนปัจจัย วิปากปฏิสนธิไม่มี 

เพราะกัมมปัจจัย อัชฌัตติกรูป และส่วนพวกอสัณูณูสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป 
ทั้งหลายมีบริบูรณ์ 

[๕๙๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ด ที่เป็นวิบาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 186 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๕๙๑] ทัสสเนนปหาทัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาทัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อาหารปัจจัย 

อัชฌัตติกมหาภูตรูป และอาหารสมุฏฐานรูปมีบริบูรณ์ 

เพราะอินทริยปัจจัย เหมือนกับกัมมปัจจัย 

เพราะฌานปัจจัย เพราะมัคคปัจจัย เหมือนกับเหตุปัจจัย 

เพราะสัมปยุตตปัจจัย เหมือนกับอารัมมฌปัจจัย 

เพราะวิปปยุตตปัจจัย เหมือนกับวิปปยุตตปัจจัย ในกุสลัตติกะ 

เพราะอัตถิปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย 

เพราะนัตถิปัจจัย ฯลฯ เพราะวิคตปัจจัย เพราะอวิคตปัจจัย 


5๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 187 


ในอาหารปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 


บทเหล่านี้ผู้มีปัญญาพึงนับอนุโลม 
อนุโลม จบ 

[๕๙๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
[๕๙๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๕๙๕] ฒวท้สสฒนนภาวนายปหาดัพพธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวท้สสเนนน- 
ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 188 

อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็น 
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน 
รูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปที่เป็น 
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๕๙๖] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
[๕๙๗] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
[๕๙๘] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๕๙๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

[๖๐๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 189 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๖๐๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

พึงทำให้บริบูรณ์ เหมือนกับเหตุปัจจัย 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญ 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะนิสสยปัจจัย ฯลฯ 
[๖๐๒] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาติ'พพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาสัพพธรรม ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 190 

ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป อาหาร 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๖๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพ- 
ธรรม 

[๖๐๔] ภาวนายปหาติพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน 
รูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์'ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๖๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาดัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะวิปากปัจจัย เหมือนกับ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย ฯลฯ ปฏิสนธิไม่มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 191 

[๖๐๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๖๐๗] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ 
ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๖๐๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหคตด้วยปัญจวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
[๖๐๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 
คือ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์'ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๖๑๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ไม่เพราะสัมปยุตตปัจจัย เหมือนกับ ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
[๖๑๑] ทัสสเนนปหาดัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาต็พพธรรม ฯลฯ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวหัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป 
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 192 

[๖๑๒] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม"ใช่เพราะ'วิคตปัจจัย เหมือนกับ ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 


[๖๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๕ 


รู้แล้ว พึงนับ 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

[๖๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ผู้มีปัญญา พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๖๑๕] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 194 


ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอิฌูญมฌูญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯล'' 

1 มี" ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ผู้มี ปัญญา พึงนับอย่าง นี้ 


ปัจจนึยา นุ โลม 

จบ 



ปฏิจจวาร จบ 


สหชาตวาร 

[๖๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดร่วมกับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 195 

คือ ขันธ์ ๓ เกิดร่วมกับขันธ์ ๑ ที่เป็นท้สสเนนปหาต็พพธรรม เกิดร่วมกับ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๖๑๗] บัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 

[๖๑๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาต็พพธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฌวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัย 
วัตถุ 

ทัสสเนนปหาทัพพธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 196 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นท้สสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ภาวนายปหาตัพพธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๖๑๙] ทัสสเนนปหาทัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และฒวทัสส 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาทัพพธรรม และ 
ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์'ที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ทัสสเนนปหาทัพพธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสส 
เนนปหาตัพพธรรม และฌวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์'ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม แล 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๖๒๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาต็พพธรรม และเนวทัสส 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 197 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ ๒ 
และหทัยวัตถุ ฯลฯ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ภาวนายปหาตัพพธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
ภาวนายปหาตัพพธรรม และณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
และหทัยวัตถุ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

[๖๒๑] ท้สสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาทัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๖๒๒] ภาวนายปหาดัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาต็พพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาทัพพธรรม 

[๖๒๓] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 198 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
[๖๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ ฒวทัสส 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ 

[๖๒๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และฒวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ 

[๖๒๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม ปฏิสนธิไม่มี 

เพราะ อนันตรปัจจัย เพราะ สมนันตรปัจจัย เหมือนกับเพราะ อารัมมฌปัจจัย 

[๖๒๗] ฯลฯ เพราะ สหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาติ'พพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 

ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 199 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา 
ภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 


หทัยวัตถุ 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะสหชาตปัจจัย 

หัวข้อปัจจัยที่เหลือ เหมือนกับเหตุปัจจัย 
[๖๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อณูญมัญญปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะอุปนิสสยปัจจัย เพราะปุเรชาตปัจจัย ปฏิสนธิ 


เพราะ อาเสวนปัจจัย ปฏิสนธิ และวิบากไม่มี 

เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ ริปากปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ อินทริย 
ปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ ริปปยุตต 
ปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ ริคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 


อ๙] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 200 


ในอุปนิล , สยปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๗ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในฌานปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในมัคคปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๑๗ พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๖๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
[๖๓๑] ภาวนายปหาต'พพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๖๓๒] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 201 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

1 ; 1 ’ ; 7 .. ^ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ 

ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 

[๖๓๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และฒวทัสส 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
หทัยวัตถุ 

[๖๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสส 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมฯลฯ ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 

[๖๓๕]ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 202 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
[๖๓๖] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
[๖๓๗] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฌวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๖๓๘] ท้สสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูต 
รูปทั้งหลาย 

[๖๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาต็พพธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

[๖๔๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญ 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย 

[๖๔๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 203 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
[๖๔๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนภาวนายปหาตัพพธรรม 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และณว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาดัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และฒว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาดัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 204 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย ฯลฯ 

[๖๔๓] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพธรรม 

ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นณวทัสสฒนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ฒวทัสสฒนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ 
เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
[๖๔๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และฒวทัสส 
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาต'พพธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพธรรม และหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 205 

ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนา 
ยปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม และหทัยวัตถุ 

[๖๔๕] ท้สสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาทัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะวิปากปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม ปฏิสนธิไม่มี 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย รูปชีริตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ปัญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสณนภาวนายปหา 
ตัพพธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมมปยุตตปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพธรรม 

ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 

เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 206 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิคตปัจจัย 


[๖๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๕ 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 

[๖๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๖๔๘] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 


ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 


มีวาระ ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 208 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 


พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปัจจยวาร จบ 

นิสสยวาร พึงกระทำเหมือนกับปัจจยวาร 


สังสัฏฐวาร 

[๖๔๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ์ ๒ คลุกเคล้า 
กับ ขันธ์ ๒ 




พระอภิธรร 

มปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 209 

[๖๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 

เพราะเหตุปัจจัย 


คือ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 

[๖๕๑] ณวทัสสณนนภาวนาปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับณวทัสสณนนภาวนาย 

ปหาตัพพธรรม ฯลฯ 


คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ 

๑ ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 

[๖๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับบัสสเนนปหาสัพพธรรม เกิดขึ้น 

เพราะอารัมมฌปัจจัย 


ทุกๆ บท พึงแจกให้พิสดารอย่างละ ๓ ละ ๓ 

[๖๕๓] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาดปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 210 

ในฌานปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ 

อนุโลม จบ 

[๖๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
[๖๕๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๖๕๖] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับฒวทัสสฒนนภาวนา 
ยปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๖๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาต็พพธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ 
ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย 
เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ไม , ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ปัญจวิญญาณ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 211 
คือ ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ 

ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย มี ๓ นัย 


[๖๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ปัจจนียะ จบ 

[๖๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๖๖๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 


ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี วาระ ด 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 6 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ปัจจนียา นุ' โลม จบ 


สังสัฏฐวาร จบ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 213 
สัมปยุตตวาร 

[๖๖๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ประกอบกับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๖๖๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นบัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

[๖๖๓] ท้สสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทังหลายทีเป็นบัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทังหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

[๖๖๔] ทัสสเนนปหาทัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาทัพพธรรม และเนว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๖๖๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาทัพพธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

[๖๖๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม ฯลฯ 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 214 

[๖๖๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๖๖๘] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฌวทัสสฒนนภาว 
นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรมเป็นปัจจัยแก , 
สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๖๖๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้นทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น 
โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้นราคะที่เป็นทัสส 
เนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เกิดขึ้น 

เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาสัพพ 
ธรรมเกิดขึ้น เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมโทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพธรรมเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น 

[๖๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม รู้ซึ่ง 
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 215 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยความเป็นของไม่ 
เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเจโต 
ปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณแก่บุพเพนิวา 
สานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๖๗๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ 
ปรารภราคะนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น อุทธัจจะเกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาว 
นายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 

เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะเกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น อุทธัจจะเกิดขึ้น 

[๖๗๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ 
ปรารภราคะนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น 
โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 

เพราะปรารภอุทธัจจะ ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เป็นทัสสเนน 
ปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น 

[๖๗๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นกิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 216 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเป็นของไม่ 
เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมโดยเจโตปริย 
ญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณแก่บุพเพนิวาสา 
นุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๖๗๔] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสณนนภาว 
นายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น พิจารณา 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก , อวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็น 
อนัตตา 

โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ 
บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยเจโตปริญญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อกิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่ 
ณวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณโดยอารัมมฌปัจจัย โผฏฐัพพาย 
ตนะ เป็นปัจจัยแก , กายริฌฌาณ โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 217 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ 
แก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาน แก , 

อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๖๗๕] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศล 
กรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

บุคคลออกจากฌานแล้ว ย่อมยินดีซึ่งฌานนั้น เพราะปรารภฌานนั้น ราคะที่เป็นทัสส 
เนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 

เมื่อฌานเสื่อมแล้ว โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้นแก , บุคคลผู้มีความ 
เดือดร้อน 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักขุ 

โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ บุคคล 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 

[๖๗๖] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดยิ่งซึ่ง 
กุศลธรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น อุทธัจจะเกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาวานย 
ปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 218 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพ 
เกิดขึ้น อุทธัจจะเกิดขึ้นโทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 

[๖๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 
อธิปปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทำราคะนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

บุคคลกระทำทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
ทิฏฐิเกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๖๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๖๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาดัพพธรรม และเนว 
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 219 

[๖๘๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทำราคะนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมเป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๖๘๑] ภาวนายปหาต'พพธรรม เป็นปัจจัยแก่ท้สสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพ 
ธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำราคะนั้นให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
[๖๘๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

[๖๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นภาวนายปหาติ'พพธรรม 
เป็นปัจจัยแก'สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

[๖๘๔] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 220 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณากระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นเนวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๖๘๕] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถ 
กรรมแล้ว กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิด 
ขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

กระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ 

ออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
หทัยวัตถุ บุคคลกระท้าขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรมให้ 
หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำหทัยวัตถุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

[๖๘๖] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพ 


ธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 221 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถ 
กรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นภาวนายปหาติพพธรรม เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 

[๖๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้ง 
หลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๖๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโดยอนันดร 
ปัจจัย 

[๖๘๙] ภาวนายปหาติพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๖๙๐] ภาวนายปหาติ'พพธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาดัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดร 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 222 

[๖๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนา 
ยปหาตัพพธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก่เนวท้สสเนนนภาวนาย ฯลฯ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โวทาน โคตรภูเป็นปัจจัยแก , 

มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผลเป็นปัจจัยแก่ผล อนุโลม 
เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผล 
สมาบัติ โดยอนันดรปัจจัย 

[๖๙๒] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรม ฯลฯ 

คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันดร 
ปัจจัย 

[๖๙๓] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอบันดรปัจจัย 

คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอบันดร 
ปัจจัย 

[๖๙๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
สมบันดรปัจจัย 

เหมือนกับ อนันดรปัจจัย 

[๖๙๕] ทัสสเนนปหาติ'พพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสณนปหาตัพพธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย มี ๓ นัย 

[๖๙๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี 


๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 223 

[๖๙๗] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวทัสสฒนนภาวนา 
ยปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยสหชาตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก , มหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๖๙๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

[๖๙๙] ภาวนายปหาตัพพธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

[๗๐๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อัญญมัญญปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
[๗๐๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาดัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
[๗๐๒] ณวท้สสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฌวทัสสณนนภาวนา 
ยปหาตัพพธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 224 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอณูญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ โดยอณูญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 
หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ 
โดยอณูญมัญญปัจจัย ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๗๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
นิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 
ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนาย ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เป็นปัจจัยกายวิญญาณ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
[๗๐๔] ฒวท้สสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยนิสสย 
ปัจจัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
คือ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสย 
ปัจจัย 

[๗๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 225 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๗๐๖] ท้สสเนนปหาตัพพธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

[๗๐๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดย 
นิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๗๐๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ฒวท้สสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

[๗๐๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรมแล้ว ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
ความปรารถนาแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา 
เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม แก่โทสะ แก่โมหะ แก่ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 226 

[๗๑๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพธรรมแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ปัญญา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๗๑๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ 
โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม แก่โทสะ 
แก , โมหะ แก , มานะ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๑๒] ภาวนายปหาดัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
แล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ 
ความปรารถนาแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 227 

เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม แก่โทสะ แก่โมหะ แก่ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ฉันทราคะในภัณฑะของตน เป็นปัจจัยแก่ฉันทราคะในภัณฑะของผู้อื่น โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย ฉันทราคะในสิ่งของที่หวงแหนของตน เป็นปัจจัยแก่ฉันทราคะในสิ่งของที่หวงแหนของ 
ผู้อื่น โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๑๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม 
แล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ 
ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๑๔] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวท้สสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ลุ;ตะ จาคะ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู 
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธา ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ 
ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย แก่ผล 
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 228 

[๗๑๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัย ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม แก่โทสะ 
แก , โมหะ แก่ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๑๖] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ 
เสนาสนะแล้ว ก่อมานะ 

ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ 
เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นภาวนายปหาสัพพธรรม แก , โทสะ แก , โมหะ แก่มานะ แก , ความปรารถนา 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๑๗] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสณนนภาว 
นายปหาสัพพธรรม โดยปุเรชาดปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาด วัตถุปุเรชาด 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาด ได้แก่บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาดปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 229 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก่กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น ณวทัสสณนนภาวนา ป หา 
ทัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๗๑๘] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาทัพพ 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักขุ เพราะ 
ปรารภจักขุนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น 
โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภหทัยวัตถุนั้น ราคะที่เป็น 
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ทัพพธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นทัสสเนนปหา 
ทัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๗๑๙] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักขุ เพราะ 
ปรารภจักขุนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาทัพพธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็น 
ภาวนายปหาสัพพธรรม เกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภโสตะเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 230 

[๗๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

[๗๒๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

[๗๒๒] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

[๗๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นท้สสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๗๒๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๗๒๕] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวท้สสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 231 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัย 
แก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

[๗๒๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
ก้มมปัจจัย 

[๗๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบาก 
ขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

[๗๒๘] หัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสณนปหาตัพพธรรม และ 
ฒวท้สสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และชิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

[๗๒๙] ภาวนายปหาดัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
ก้มมปัจจัย 

[๗๓๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
ก้มมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 232 

[๗๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๗๓๒] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาว 
นายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัย 
แก , วิบากขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๗๓๓] ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวทัสสฒนนภาว 
นายปหาต็พพธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปากปัจจัย 
[๗๓๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตพพธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

คือ ฯลฯ กว#งการาหาร มีหัวข้อปัจจัย ๗ 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 
คือ ชักขุนทรีย์ และรูปชีวิตินทรีย์ มีหัวข้อปัจจัย ๗ 
เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตต 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 233 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นหัสสณนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'ริปปยุตตปัจจัย 

[๗๓๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

แม้ , บทนี้ก็เหมือนกับหัสสณนะ 

[๗๓๖] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสณนนภาว 
นายปหาตัพพธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต 
ปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ชักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๗๓๗] ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาดัพพ 
ธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 234 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสณน 
ปหาตัพพธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๗๓๘] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนาย 
ปหาตัพพ โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๗๓๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ 
๒ ฯลฯ 

[๗๔๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสณนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๗๔๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
พึงกระทำเหมือนกับทัสสณนะ 

[๗๔๒] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวทัสสเนนนภาว 
นายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 235 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สำหรับอสัญญสัตว์มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความ 
เป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

โสตะ ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุโดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหารเป็นปัจจัยแก , กายนี้รูปชีริติน 
ทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 

[๗๔๓] ณวท้สสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพ 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักขุ 
เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น 
โทมนัส เกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดีซึ่งหทัยวัตถุ 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 236 

[๗๔๔] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักขุ เพราะ 
ปรารภจักขุนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น โทมนัส ที่เป็นภาวนาย 
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

โสตะ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัดลิปัจจัย 
[๗๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัดลิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัดลิปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 

[๗๔๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัดลิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาด อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาด ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และกวฬิง 
การาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาด ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมและรูปชีวิดินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัดลิปัจจัย 

[๗๔๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม และฒวท้สสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ 

[๗๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
นัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ริคตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อริคดปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 237 

[๗๔๙] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๘ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๘ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๗ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๓ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 238 

[๗๕๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๕๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๗๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

[๗๕๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๗๕๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
อารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๕๕] ภาวนายปหาต'พพธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๗๕๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

[๗๕๗] ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาว 
นายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

[๗๕๘] ณวท้สสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ท้สสเนนปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 239 

[๗๕๙] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิล , สยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาดปัจจัย 
[๗๖๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

[๗๖๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , เนวท้สสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาด อาหาร อินทรีย์ 

[๗๖๒] ภาวนายปหาต'พพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

[๗๖๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาด อาหาร อินทรีย์ 

[๗๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันดรปัจจัย มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาดปัจจัย มี " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาดปัจจัย มี " ๑๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มีวาระ ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๘ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

มี " ๘ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อริคตปัจจัย 

มี " ๘ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๗๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาร 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 241 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๗๖๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๘ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๘ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 242 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ 0 . 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยานุโลม จบ 
ทัสสนัตติกะ ที่ ๘ จบ 


บัสสเนนปหาต็พพเหตุกัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๖๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม อาศัยบัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 243 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม อาศัยขันธ์ ๒ 

[๗๖๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ขันธ์ ๒ 

[๗๖๙] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 244 

หทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๗๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
และโมหะ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์ , ที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
ทัสสฒนปหาทัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 245 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
อาศัยขันธ์ ๒ และโมหะ ฯลฯ 

[๗๗๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
และโมหะ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
[๗๗๒] ทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ขันธ์ ๒ และโมหะ 
อาศัยขันธ์ ๒ 

[๗๗๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 246 
พึงจำแนกเหมือนกับหัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 

[๗๗๔] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

[๗๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
[๗๗๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๗๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ 
๒ และโมหะ 

[๗๗๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
และโมหะ 

[๗๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับเหตุปัจจัย 

ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับเหตุปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย โมหะไม่มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 247 

[๗๘๐] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๗๘๑] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

[๗๘๒] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม มหาภูตรูปทั้งหลาย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปัจจัย เพราะ 
สมนันตรปัจจัย เหมือนกับอารัมมณปัจจัย 

[๗๘๓] หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาติ'พพเหตุกธรรม 
ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม โมหะ 
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 248 

ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ ๒ ขันธ์ ๓ และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 

[๗๘๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ 
และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ ขันธ์ ๓ และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๗๘๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

” ไ ., 0 , 8 , 8 , , V 8 ,, V 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 249 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย ฯลฯ พึงกระทำเหมือนกับเหตุปัจจัย 

[๗๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
เพราะอัญญมืฌูญปัจจัย เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ ปุเรชาตปัจจัย 
เพราะ อาเสวนปัจจัย เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ วิปากปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ 
อินทริยปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ วิปปยุตต 
ปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ ริคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 


[๗๘๗] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในฌานปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในมัคคปัจจัย 

ม " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 250 

ในสัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๑๑ 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๑๑ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๑๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๗๘๘] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
[๗๘๙] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๗๙๐] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๗๙๑] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 251 

[๗๙๒] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ฯลฯ 

[๗๙๓] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฌวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๗๙๔] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสณนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
[๗๙๕] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
[๗๙๖] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย เหมือนกับ สหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 252 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะยัญญ 
มัญญปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย 

[๗๙๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาสัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เหมือนกับทัสสเนน มี ๓ นัย 
[๗๙๘] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 253 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๗๙๙] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม 
และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 

[๘๐๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
แม้เหล่านี้พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ 

[๘๐๑] หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม 

[๘๐๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม 

[๘๐๓] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 254 

คือ เจตนาที่เป็นณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน 
รูป ฯลฯ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๘๐๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
[๘๐๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
[๘๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะริปากปัจจัย ปฏิสนธิ ไม่มี 

[๘๐๗] ณวทัสสฒนนภาวนาย ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะอินทรยปัจจัย " 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย รูปชีริตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ปัญจวิญญาณ พึงกระทำมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 255 

ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

คือ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย 

[๘๐๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๘๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 

[๘๑๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ์ ๒ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
พวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 256 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๘๑๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยขันธ์ ๒ 
[๘๑๒] ภาวนายปหาต'พพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม"ใช่เพราะ'วิคตปัจจัย 


[๘๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ 


พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียะ จบ 

[๘๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย 
มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๑ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๘๑๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 



มีวาระ ๓ 



ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี ' 

’ ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ส) 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

ส) 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " (ะ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II 

ส) 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในมักคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

1๑) 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II ^ 

ส) 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II ^ 

ส) 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 259 

ในนัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 


ปัจจยวาร 

[๘๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสณนนภาวนาย ฯลฯ 
มี ๑ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
[๘๑๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 260 

ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นท้สสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ 

[๘๑๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสฒนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นท้สสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
และโมหะ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาสัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์'ที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์'ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพ- 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 261 

เหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 

[๘๑๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

[๘๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับอารัมมณปัจจัย ในปฏิจจวาร 
ภาวาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ 

[๘๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ท้สสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 262 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
[๘๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ 
๒ และโมหะ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและหทัยวัตถุ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 

[๘๒๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 263 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ และ ฯลฯ 

[๘๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย 

ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรมฯลฯเพราะอธิปติปัจจัย มีด นัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฌวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน 
รป อาศัยมหาภตรปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 264 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๘๒๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาติ'พพเหตุกธรรม และ 
ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ และ ฯลฯ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ และ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูต 
รูปทั้งหลาย 

[๘๒๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ มี ๓ 
นัย เหมือนกับทัสสฒนะ 

เพราะอนันตรปัจจัย เพราะสมนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 265 

[๘๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๓ และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน 
[๘๒๘] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฌวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัย 
กายาตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 266 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
[๘๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม 
และเนวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 267 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหา 
ภูตรูปทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โมหะ 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์'ที่เป็นทัสสเนนปหาต'พพเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ และโมหะ 
อาศัยขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ 

[๘๓๐] ภาวนายปหาต'พพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย มี ๓ นัย 

[๘๓๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอณูญมัญญปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะอุปนิสสยปัจจัย เพราะปุเรชาตปัจจัย 
เพราะอาเสวนปัจจัยเพราะกัมมปัจจัย เพราะริปากปัจจัย เพราะอาหารปัจจัย เพราะอินทริย 
ปัจจัย เพราะฌานปัจจัย เพราะมัคคปัจจัย เพราะสัมปยุตตปัจจัย ฯลฯ 

[๘๓๒] ฯลฯ เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ 
ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม ขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 268 

ทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปัจจัย โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา โมหะ หทัยวัตถุ เพราะริปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ทั้งหลาย เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ทั้งหลาย 
เพราะริปปยุตตปัจจัย ขันธ์ ๓ และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย และโมหะ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐาน 
รูป ขันธ์ทั้งหลาย เพราะริปปยุตตปัจจัย 

[๘๓๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน 

[๘๓๔] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนาทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ทั้งหลาย 
เพราะริปปยุตตปัจจัย โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ฯลฯ อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
จิตตสมุฏฐานรูป โมหะ เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ ขันธ์ 
ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลาย เพราะริปปยุตตปัจจัย 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย เพราะริปปยุตตปัจจัย 

ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม อาศัยเนาทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ เพราะริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 269 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา หทัยวัตถุ เพราะ 
ริปปยุตตปัจจัย 

ภาวนายปหาต'พพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ หทัยวัตถุ เพราะ 
ริปปยุตตปัจจัย 

ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะริปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ 
ทั้งหลาย เพราะริปปยุตตปัจจัย สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ขันธ์ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะริปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูป โมหะ เพราะวิปปยุตต 
ปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะริปปยุตต 
ปัจจัย 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ภาวนาย อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับทัสสเนน 

[๘๓๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา และ 
โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 270 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาติพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสฒนปหาตัพพเหตุกธรรมและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปัจจัย ชิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ทั้งหลาย และโมหะ เพราะริปปยุตตปัจจัย โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
และหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นท้สสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ทั้งหลาย 
เพราะริปปยุตตปัจจัย ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
หทัยวัตถุ และโมหะ ขันธ์ ๒ และ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะริปปยุตตปัจจัย 
ชิตตสมุฏฐานรูป ขันธ์ทั้งหลาย และโมหะ เพราะวิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ และ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะ 
อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ วิคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 


[๘๓๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 271 


ในอัญญมัญญปัจจัย 

มีวาระ 

ในนิล , สยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอุปนิล , สยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอาเสวนปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริปากปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอาหารปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในฌานปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในมัคคปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๘๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
[๘๓๘] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 272 

[๘๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสณนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทำให้เต็ม จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่ง 
เป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
[๘๔๐] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยริชิกิฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
หทัยวัตถุ 

[๘๔๑] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 

[๘๔๒] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยท้สสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
[๘๔๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
[๘๔๔] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสณนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 273 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๘๔๕] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
[๘๔๖] ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
[๘๔๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาติพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญ 
มัญญปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย เหมือนกับปัจจนียะ 
ในปฏีจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ ไม , มี แตกต่างกัน 

ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

[๘๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 274 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม 

[๘๔๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม 

[๘๕๐] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหลุกธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตเจตนา 
อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตเจตนา 
อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๘๕๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นทัสสเนน 
ปหาดัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
และโมหะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 275 

[๘๕๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ 

[๘๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาสัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย พึงกระทำให้เต็ม ปฏิสนธิ ไม , มี 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
เหมือนกับที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย ในปัจจนึยะ แห่งปฏิจจวาร ไม่มีแตกต่างกัน มีหัวข้อ 
ปัจจัย ๑๑ 

ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม"ใช่เพราะ'วิคตปัจจัย 
[๘๕๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ยัญญม่ฌูญปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๘๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมมันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 277 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๘๕๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 278 


ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ๕ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" 1 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" & 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปัจจยวาร จบ 

นิสสยวาร เหมือนกับปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๘๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นบัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ 

[๘๕๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ 
คลุกเคล้ากับขันธ์ 

[๘๕๙] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับเนวทัสสณนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 279 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๘๖๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๘๖๑] ภาวนายปหาต'พพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๘๖๒] ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
คลุกเคล้ากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 280 

[๘๖๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับณวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๘๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหลุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะคลุกเคล้ากับขันธ์ 
๒ และโมหะ 

[๘๖๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๘๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
คลุกเคล้ากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมฯลฯ มีด นัย 
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับเนวทัสสเนนนภาวนาย 
ปหาดัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 281 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

เพราะ อนันตรปัจจัย เพราะ สมนันตรปัจจัย 

[๘๖๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับทัสสเนนปหาต'พพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย เพราะอัญญมัญญปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะอุปนิสสย 
ปัจจัย เพราะปุเรชาตปัจจัย เพราะอาเสวนปัจจัย เพราะกัมมปัจจัย เพราะวิปากปัจจัย 
เพราะอาหารปัจจัย เพราะอินทริยปัจจัย เพราะฌานปัจจัย เพราะมัคคปัจจัย เพราะส้มป 
ยุตตปัจจัย เพราะวิปปยุตตปัจจัย เพราะอัตถิปัจจัย เพราะนัตถิปัจจัย เพราะริคตปัจจัย 
เพราะอริคตปัจจัย 


ะ 1 ๘] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในดัญญมฌูญปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๑๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 282 


ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในวิคตปัจจัย 
ในอวิคตปัจจัย 


มีวาระ ๑๑ 
มี " ๑๑ 
มี " ๑๑ 
มี " ๑๑ 
มี " ๑๑ 
มี " ๑๑ 
มี " ๑๑ 
มี " ๑๑ 
มี " ๑๑ 
พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๘๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับบัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
[๘๗๐] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๘๗๑] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับฒวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๘๗๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย เหมือน 
กับสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 283 

ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม , ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย มี ๗ นัย 

ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย ไม , ใช่เพราะมัคคปัจจัย ไม่ใช่ 


เพราะริปปยุตตปัจจัย 

[๘๗๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปากปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๑๑ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๘๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 
พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๘๗๕] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 


ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี ' 

’ ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " 5 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II ^ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

1๑) 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 285 

ในนัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียานุ'โลม จบ 
สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๘๗๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ 

[๘๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๘๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรมฯลฯ มีด นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 286 

[๘๗๙] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๘๘๐] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๘๘๑] ณวทัสสฌนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๘๘๒] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๘๘๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา 
เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 1 ซึ่งทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะที่เป็นทัสส 
เนนปหาต็พพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกิจฉา เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 287 

เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น 

[๘๘๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้วที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ 
ข่มแล้ว ฯลฯ ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ แก , 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ และโมหะ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๘๘๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 

[๘๘๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัส 
ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 288 

เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสที่เป็นภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น 

[๘๘๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ฯลฯ 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา 
เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

เพราะปรารภอุทธัจจะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

เพราะปรารภโทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น 

[๘๘๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว , ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส 
ที่ข่มแล้ว ฯลฯ ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก , 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคตญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ และโมหะ 
โดยอารัมมณปัจจัย 

[๘๘๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 289 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 

[๘๙๐] ภาวนายปหาสัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 

[๘๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาสัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ พึงให้พิสดารเหมือนกับ ทัสสนัตติกะ 
ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ และโมหะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๘๙๒] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหลุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ เหมือนกับ ทัสสนัดติกะ 

[๘๙๓] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ เหมือนกับ ทัสสนัดติกะ 

[๘๙๔] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภจักขุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 
โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนาย 
ปหาติ'พพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 
[๘๙๕] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 290 

คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนน 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 
[๘๙๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

[๘๙๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น 

[๘๙๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 

[๘๙๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

[๙๐๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ภาวนายปหาต็พพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 291 

[๙๐๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น 

[๙๐๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 

[๙๐๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 

[๙๐๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย เหมือนกับทัสสนัดติกะ มีหัวข้อปัจจัย 

[๙๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม 
โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๐๖] ทัสสเนนปาดัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 292 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , โมหะ ที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันดรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ 
โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๐๗] ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาดัพพเหดุกธรรม 
และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคดด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๐๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๐๙] ภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , โมหะที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดย 
อนันดรปัจจัย 

[๙๑๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาต็พพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคดด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๑๑] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวทัสสฒนน 
ภาวนายปหาต็พพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ 
โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 293 

ที่เป็นณวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหลุกธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน ฯลฯ ณวสัญญานา 
สัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันดรปัจจัย 
[๙๑๒] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลากที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสส 
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๑๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอบันดรปัจจัย 

[๙๑๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , บัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดหลังๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉาที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอบันดรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคดด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอบันตรปัจจัย 

[๙๑๕] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอบันดรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคดด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอบันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 294 

[๙๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๑๗] ท้สสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , โมหะที่ 
เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะเป็นปัจจัยแก , 
วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๑๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย 

[๙๑๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย มี ๓ นัย มีบาลี 
[๙๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ท้สสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยสมนันตรปัจจัย 

เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ เหมือนกับสหชาตปัจจัย ในปฏิจจวาร 
เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย ฯลฯ เหมือนกับสหชาตปัจจัย ในปฏิจจวาร 
เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย ฯลฯ เหมือนกับนิสสยวาร ในปัจจยวาร ที่ต่างกัน 
ไม่มี 

[๙๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 295 

มี ๓ อย่างคือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นทัสสณนปหาตัพพ 
เหตุกธรรมแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ 
ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความ 
ปรารถนา เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แก , ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๙๒๒] ทัสสเนนปหาติพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพ 
เหตุกธรรมแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ 
ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา 
แก่ปัญญา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๙๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสณนปหาตัพพเหลุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 296 

[๙๒๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
แก , โทสะ แก่โมหะ แก่มานะ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๙๒๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรมแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ 
ความปรารถนาแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก , ราคะที่ 
เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แก , โทสะ โมหะ แก่ทิฏฐิ แก่ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

ฉันทราคะในภัณฑะของตน เป็นปัจจัยแก่ฉันทราคะในภัณฑะของผู้อื่น โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย ฉันทราคะในของที่ตนหวงแหน เป็นปัจจัยแก , ฉันทราคะในของที่คนอื่นหวงแหน โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๙๒๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรมแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมบัติให้เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 297 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ 
ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก , 

ปัญญา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๙๒๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาติ'พพเหตุกธรรม 
และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

มีอย่างเดียว คือ ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๙๒๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๙๒๙] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ 
ฯลฯ โมหะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ 

ศรัทธา ฯลฯ โมหะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก , ผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 298 

[๙๓๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ 
โมหะแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ราคะที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๙๓๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ก่อมานะ 
บุคคลเข้าไปอาศัยโมหะ ฯลฯ ก่อมานะ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๙๓๒] ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสณนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย 
เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๙๓๓] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 299 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๙๓๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพเหลุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๙๓๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะ 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก , ผลสมาบัติ และโมหะ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๙๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๙๓๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , บัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 300 

[๙๓๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก'ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
[๙๓๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล'สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๙๔๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสฒนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคดด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๙๔๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๙๔๒] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาดปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาด วัตถุปุเรชาด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 301 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ 
โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ พิงเสียง ด้วยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๙๔๓] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คืออารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัย 
วัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๙๔๔] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ 
เกิดขึ้น โทมนัสที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 302 

[๙๔๕] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา และโมหะ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๙๔๖] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๙๔๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสฒนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก , 

กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๙๔๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๙๔๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาต็พพเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 303 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๙๕๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๙๕๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , 

กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๙๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 
[๙๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , โมหะ ที่เกิด 
หลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๙๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคดด้วยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๙๕๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
พวกนี้ ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 304 

เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ในอาเสวนมูลกะ วุฏฐานก็ดี อาวัชชนะก็ดี พึงทิ้งเสีย 
หัวข้อปัจจัย ๑๗ พึงใส่ให้เต็ม เหมือนกับอนันตรปัจจัย 

[๙๕๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัสสเนนปหาตัพพเหลุกธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทิ้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๙๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , โมหะ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทิ้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , 
วิบากขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๙๕๘] บัสสเนนปหาต'พพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๙๕๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๙๖๐] ภาวนายปหาต็พพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวบัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 305 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่โมหะ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๙๖๑] ภาวนายปหาติพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๙๖๒] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาต็พพเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๙๖๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยริปากปัจจัย 

V 1 ทั้ " ' ^ "'ไ 

คือ ทังปวัตติและปฏิสนธิ วิบากขันธ์ทังหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ 
[๙๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาดัพพเหตุกธรรม 
โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

[๙๖๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 306 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่โมหะ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

[๙๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับ ทัสสเนน 

[๙๖๗] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาสัพพเหตุกธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 

[๙๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ 
นัย เหมือนกับอาหารปัจจัย โมหะต้องนับเข้าด้วย 

ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 

[๙๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ ฯลฯ รูปชีริตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย พวกนี้พึงกระทำให้เป็น 
สเหตุกธรรม 

เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย เหมือนกับสัมปยุตตวาร ในปฏีจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 307 

[๙๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวทัสสเนนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ 
[๙๗๑] ภาวนายปหาต'พพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ 

[๙๗๒] ณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสณน 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต เหมือนกับหัสส'นัตติกะ 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และโมหะ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 

[๙๗๓] ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 

[๙๗๔] ฌวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภาวนาย 
ปหาตัพพเหตุกธรรม 

[๙๗๕] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา และโมหะ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 308 

[๙๗๖] ณวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวหัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๙๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๙๗๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะ เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๙๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาต็พพเหตุกธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

[๙๘๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 309 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก่โมหะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นหัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๙๘๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพเหลุกธรรม 
และเนวหัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ ขันธ์ ๓ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ 
โมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 

[๙๘๒] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหลุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสเนนน 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ ปุเรชาต สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอิตถิปัจจัย 

โมหะที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสฒน 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 310 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม และโมหะ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ รูปชีวิตนทรีย์แป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 

[๙๘๓] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสณน 
ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่'โมหะที่สหรคตด้วย , วิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

[๙๘๔] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่'โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักขุ 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

[๙๘๕] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๘มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 311 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่'โมหะที่สหรคตด้วย , วิจิกิจฉา เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่เพราะปรารภจักขุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
โมหะ เกิดขึ้น เพราะปรารภหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
และ โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

[๙๘๖] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหา 
ทัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่'โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่เพราะปรารภจักขุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
โมหะ เกิดขึ้น เพราะปรารภหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และ โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

[๙๘๗] ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๙๘๘] ทัสสเนนปหาทัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหลุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 312 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะ เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
รูปชีวิตนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๙๘๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ และโมหะ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ ขันธ์๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
โมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และ 
โมหะ ฯลฯ 

[๙๙๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุก 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนาย ฯลฯ พึงแจกเป็นหัวข้อปัจจัย ๓ โดยนัยแห่งทัสสเนน พึง 
กำหนดเอาอุทธัจจะ 

เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ วิคตปัจจัย เพราะ อวิคตปัจจัย 
[๙๙๑] เหตุในปัจจัย มีวาระ ๑๑ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๒๑ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


ในอนันตรปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอณูญมํเญญปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๗ 

ในมักคปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 314 

[๙๙๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาตัพพเหลุกธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 
[๙๙๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๙๙๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสณนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๙๙๕] ภาวนายปหาต็พพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 
[๙๙๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๙๙๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุป 
นิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย 

[๙๙๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๙๙๙] ภาวนายปหาดัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๐๐๐] ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวทัสสฒน 
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 315 

ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 
[๑๐๐๑] ณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 

[๑๐๐๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 

[๑๐๐๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , หัสสเนนปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๑๐๐๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

[๑๐๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสณนปหาตัพพเหลุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ในข้อนี้สหชาตปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย เจือปนกันมีอยู่ พึงกระทำตามในบาลี เพื่อ 
ที่จะนับ พึงใคร่ครวญแล้วจึงนับ 

[๑๐๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 316 

แม้ในข้อนี้เพราะอารัมมณปัจจัย เพราะอุปนิสสยปัจจัย ก็มีอยู่ แต่ในบาลีไม่มี 
เมื่อจะนับ พึงใคร่ครวญแล้วจึงนับ 

[๑๐๐๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่หัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

ในข้อนี้สหชาตปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัยเจือปนด้วยปัจจัยใดมีอยู่ ปัจจัย 
นี้นก็ไม่พึงกระทำตามในบาลี 

[๑๐๐๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๐๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาสัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

แม้'ใน'ซัอนี้สหชาตปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัยเจือปนด้วยปัจจัยใดมีอยู่ 

[๑๐๑๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

แม้ในข้อนี้อารัมมฌปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย ก็มี 

[๑๐๑๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และฒวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ 
เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสณนนภาวนายปหา 
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๐๑๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และณวทัสสฒนนภาวนายปหาตัพพ- 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 317 

เหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

แม้ในข้อนี้ก็มี สหชาตปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย หัวข้อปัจจัยนั้นใดที่ไม , ได้เขียนไว้ หัวข้อ 
ปัจจัยเหล่านั้นเมื่อนับในบาลี ย่อมไม่เสมอกันโดยพยัญชนะ หัวข้อปัจจัยที่ไม , ได้เขียนไว้ในบาลี 
เหล่านั้น จำนวนปรากฏแล้ว ล้าเกิดสงสัย พึงพิจารณาดู , ในอัตถิปัจจัย ในอนุโลม 
[๑๐๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มีวาระ ๒๑ 

ทั้งหมด พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียะ จบ 

[๑๐๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับฯลฯ มีวาระ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๐๑๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ 


ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๐ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในอัญญม่ฌูญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 320 

ในนัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๗ 

ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียานุโลม จบ 

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ ที่ ๙ จบ 

อาจยคามิตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๐๑๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม 
อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยกาจยคามิธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ 

[๑๐๑๗] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอปจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 
อปจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 321 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอปจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ 
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ 

[๑๐๑๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป 
๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็น 
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๐๑๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และณวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย 
[๑๐๒๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๐๒๑] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอปจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๐๒๒] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 322 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ์ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 

[๑๐๒๓] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
มี ๓ นัย 

ฯลฯ อปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมอาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรมฯลฯ มีด นัย 
ปฏิสนธิ ไม่มี 

คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๐๒๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปัจจัย 
เพราะ สมนันตรปัจจัย เพราะ สหชาตปัจจัย พึงกระทำมหาภูตรูปทั้งหมด 

เพราะ อัญญมัญญปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูปก็ดี กฏัตตารูปก็ดี อุปาทารูปก็ดี ไม , มี 
เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ ปุเรชาตปัจจัย เพราะ 
อาเสวนปัจจัย เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ วิปากปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ 
อินทริยปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ วิคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 
[๑๐๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 323 


ในอธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมิคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๑๐๒๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 324 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๐๒๗] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ 

[๑๐๒๘] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 
[๑๐๒๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
[๑๐๓๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 325 

[๑๐๓๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และณวาจย 
คามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๐๓๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
มี ๓ นัย 

อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
[๑๐๓๓] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามิ 
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๐๓๔] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย ไม่ใช่เพราะ 
อุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

มีหัวข้อปัจจัย ๗ เหมือนกับ กุสลัตติกะ 
ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๐๓๕] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย มี ๓ นัย 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 


อาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 326 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะอาเสวนปัจจัย 

มีหัวข้อปัจจัย ๑ พึงกระทำมหาภูตรูปทั้งหมด 

[๑๐๓๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามิ 
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๐๓๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม 
อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
[๑๐๓๘] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปาก 
ปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม ปฏิสนธิ ไม่มี ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย ไม , ใช่เพราะอินทริยปัจจัย ไม , ใช่เพราะฌานปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย ไม , ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย มี ๓ นัย 
ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

[๑๐๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 

[๑๐๔๐] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๐๔๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 


ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 329 


ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี วาระ ๒ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๒ 


/ะร (X! 1 



ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๑๐๔๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 330 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม 
อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ อาศัยอปจยคามิธรรม มี ๓ นัย 

[๑๐๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
อาจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย 

[๑๐๔๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 331 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ 
ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
มี ๓ นัย 

[๑๐๔๕] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม 
ฯลฯอาศัยอปจยคา มิ ธรรม มีด นัย 

[๑๐๔๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจคามิธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัย 
หทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
[๑๐๔๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 332 

[๑๐๔๘] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอปจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์๒ ฯลฯ 
[๑๐๔๙] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
มี ๓ นัย อปจยคามิธรรม มี ๓ นัย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามิ 
นาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
แม้ในข้อนี้ปัจจัยสงเคราะห์ก็เหมือนกับเหตุปัจจัย 
[๑๐๕๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปัจจัย 
เพราะ สมนันตรปัจจัย เพราะ สหชาตปัจจัย มี ๓ นัย 
อปจยคามิธรรม มี ๓ นัย 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะ 
สหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นฒวาจยคามินาปจคามิธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ 
อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ 

พึงกระทำปัจจัยสงเคราะห์ทั้งหลาย 

[๑๐๕๑] อปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะ อัญญมัญญปัจจัย เพราะ นิสสยปัจจัย 
เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ ปุเรชาตปัจจัย เพราะ อาเสวนปัจจัย เพราะ กัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 333 

เพราะ วิปากปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ อินทริยปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย 
เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ วิปปยุตตปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย 
เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ ริคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 


[๑๐๕๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ 0 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในธัญญมฌูญปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๗ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 334 

ในนัตถิปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๑๐๕๓] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคา 
มินาปจยคามิธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
[๑๐๕๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ 

[๑๐๕๕] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เหมือนกับ ปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 335 

[๑๐๕๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย มี ๓ นัย 

อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 

คือ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย 

[๑๐๕๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 336 

อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๐๕๘] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม และ 
หทัยวัตถุ 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย 

ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม 

[๑๐๕๙] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
มี ๓ นัย 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 

เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 

คือ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 337 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลาย 

[๑๐๖๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ 
ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ ๒ และ 
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอาจยคามิธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๐๖๑] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม 
อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม 
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 


เพราะก้มมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 338 

คือ เจตนาที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามิ 
นาปจยคามิธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาที่ 
เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อาจยคามิธรรม อาศัยณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมม 
ปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมม 
ปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

[๑๐๖๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรมและหทัยวัตถุ 

[๑๐๖๓] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรมและหทัยวัตถุ 

[๑๐๖๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย 

พึงกระทำให้เต็ม ในปฏิสนธิขณะ ไม , มี 

[๑๐๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๑๐๖๖] ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย รูปชีริตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๐๖๗] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 339 

คือ ปัญจวิญญาณ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วน 
พวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
[๑๐๖๘] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

คือ เนวาจยคามินาปจยคามิ ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายายตนะ ณวาจคามิ ฯลฯ ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร มี ๓ นัย 

ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 


[๑๐๖๙] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

ม " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 340 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจะนึยะ จบ 

[๑๐๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจณ์ 

] กับ ฯลฯ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 



อนุโลมปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 341 

[๑๐๗๑] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในยัญญม่ฌูญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 
พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยานุโลม 

จบ 

ปัจจยวาร จบบริบูรณ์ 

นิสสยวาร เหมือนกับ ปัจจยวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 342 
สังสัฏฐวาร 

[๑๐๗๒] อาจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ ๒ 

[๑๐๗๓] อปจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอปจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๐๗๔] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับเนวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๐๗๕] อาจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณ 
ปัจจัย เพราะ อธิปติปัจจัย เพราะ อนันดรปัจจัย เพราะ สมนันตรปัจจัย เพราะ 
สหชาตปัจจัย เพราะ อณูญมัญญปัจจัย เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย 
เพราะ ปุเรชาดปัจจัย เพราะ อาเสวนปัจจัย เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ วิปากปัจจัย 
เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ อินทริยปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มิคคปัจจัย 
เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ วิปปยุตตปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย 
เพราะ ริคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 

[๑๐๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 343 

ในอัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 

ในกัมมปัจจัย มีวาระ ทั้งหมด 

ในวิปากปัจจัย มี " 

ในอาหารปัจจัย มี " 

ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในริปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในริคตปัจจัย 

ในอริคตปัจจัย มีวาระ ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๑๐๗๗] อาจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๐๗๘] ฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับเนวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 344 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเนาาจยคามินาปจยคามิธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๐๗๙] อาจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๐๘๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลุกเคล้ากับณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย ไม , ใช่เพราะฌานปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 


[๑๐๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนียะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎ 

ก เล่ม ๘ มห 

าปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ 

[๑๐๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๐๘๓] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 


ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอัญญม่ฌูญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๒ ทั้งหมด 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 346 

ในอินทริยปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในฌานปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในวิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในนัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียานุโลม จบ 
สังสัฏฐวาร จบ 

สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๑๐๘๔] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

[๑๐๘๕] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

[๑๐๘๖] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และซิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 347 

[๑๐๘๗] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
[๑๐๘๘] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๑๐๘๙] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน บุคคลออกจากฌานแล้ว 
พิจารณา 
ฌาน 

พระเสกขบุคคลทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลส 
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนกุศล เป็นปัจจัยแก่กายริญญาณัญจายตนกุศล โดยอารัมมฌปัจจัย 
อากิญจัญญายตนกุศล เป็นปัจจัยแก , ฒวสัญญานาสัญญายตนกุศล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคดังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๐๙๐] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 348 

คือ พระอรหันต์พิจารณากิเลสที่ละแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาล 
ก่อน 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 
เมื่ออกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้น 
บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เพราะ 
ปรารภขันธ์นั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น 

เมื่อกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้น 
อากาสานัญจายตนกุศล เป็นปัจจัยแก , ริญญาณัญจายตนวิบาก และกิริยา โดย 
อารัมมณปัจจัย อากิญจัญญายตนกุศล เป็นปัจจัยแก , เนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก และกิริยา 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๐๙๑] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระเสกขบุคคลทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค 
รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นอปจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ แก่อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๐๙๒] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 349 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นอปจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๐๙๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยอาริ'มมฌปัจจัย 

คือ พระอรหันต์พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่ผล แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
พระอรหันต์พิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดย 
ความเป็นอนัตตา 

โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 
เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนกิริยา เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนกิริยา โดยอารัมมฌปัจจัย 
อากิญจัญญายตนกิริยา เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , 
จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพาตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก , เจโต 
ปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
[๑๐๙๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ พระเสกขบุคคลทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก , โวทาน โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 350 

พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน พิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ 
เกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเป็นต้นนั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัส 
ฯลฯ 

เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , 

เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๐๙๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๐๙๖] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

บุคคลกระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นแล้วพิจารณา 

บุคคลออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 351 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น 
ทิฏฐิเกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๐๙๗] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๐๙๘] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๐๙๙] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๑๐๐] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่พระเสกขบุคคลทั้งหลายออกจากมรรค 
กระทำมรรคให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๑๐๑] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 352 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ 

[๑๑๐๒] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม และณวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๑๐๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอรหันต์กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว พิจารณา กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๑๐๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระเสกขบุคคลทั้งหลายกระทำผลให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน โดยอธิปติปัจจัย 

บุคคลกระทำจักขุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี 

หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 353 

[๑๑๐๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอธิปติ 
ปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย 

[๑๑๐๖] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อาจยคามิธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๑๐๗] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม ฯลฯ 

คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๑๐๘] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลมของพระเสกขบุคคล เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออก 
จากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๑๐๙] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๑๑๐] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยอบันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ ภวังค์ เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ กิริยาเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ อนุโลมของ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 354 

พระอรหันต์ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ 
เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๑๑๑] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม ฯลฯ 
คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
[๑๑๑๒] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
เหมือนกับอนันตรปัจจัย 

ในสหชาตปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัยในปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๙ 
ในอณูญมัญญปัจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๓ 
ในนึสสยปัจจัย เหมือนกับนึสสยปัจจัยในปัจจยวาร แม้ทั้ง ๔ ปัจจัย ปัจจัย 
สงเคราะห์ที่ต่างกันไม่มี มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ 

[๑๑๑๓] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอาจยคามิธรรมแล้ว 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น ก่อนมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอาจยคามิธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา ราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน 
ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ฆ่าสัตว์ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นอาจยคามิธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ 
ศรัทธาที่เป็นอาจยคามิธรรม แก่ปัญญา แก , ราคะ แก่ความปรารถนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 
บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ บริกรรม 
แห่งณวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนึสสยปัจจัย 
ปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก , ทุติยฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ฒวสัญญานาสัญญา 
ยตนะ โดยอุปนึสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 355 

[๑๑๑๔] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อันัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บริกรรมแห่งปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก , ปฐมมรรค 
บริกรรมแห่งจตุตถมรรค เป็นปัจจัยแก่จตุถมรรค โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
[๑๑๑๕] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นอาจยคามิธรรม 
แล้วกระทำตนให้เดือดร้อน ให้เร่าร้อน ย่อมได้ทุกข์ มีการแสวงหาเป็นมูล 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอาจยคามิธรรม ปัญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา แล้ว 
กระทำตนให้เดือนร้อน ให้เร่าร้อน ย่อมได้รับทุกข์ มีการแสวงหาเป็นมูล 

ศรัทธาที่เป็นอาจยคามิธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัย 
แค , สุขกาย แก , ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
กุศล อกุศลกรรม เป็นปัจจัยแก , วิบาก โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๑๑๖] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค ตติยมรรค 
เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๑๑๗] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ พระเสกขบุคคลทั้งหลาย เข้าไปอาศัยมรรคแล้ว 
ยังสมบัติที่บังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้ว 

บุคคลพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์โดยความ 
เป็นอนัตตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 356 

มรรคของพระเสกขบุคคล เป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทา แก่ธัมมปฏิสัมภิทา แก่นิรุตติ 
ปฏิสัมภิทา แก , ปัฏภาณปฏิสัมภิทา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๑๑๑๘] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ พระอรหันต์เข้าไปอาศศัยมรรคแล้ว ยังกิริยาสมาบัติ 
ที่ย้งไม , เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น เข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , ฐานาฐานโกสัลละ โดย 
อุปนึสสยปัจจัย มรรค เป็นปัจจัยแก่ผลสมบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๑๑๑๙] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยสุขทางกาย แล้วกระทำตนให้ 
เดือดร้อน ให้เร่าร้อน ย่อมได้ทุกข์ มีการแสวงหาเป็นมูล 

บุคคลเข้าไปอาศัยทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้วกระทำ 
ตนให้เดือดร้อน ให้เร่าร้อน 

สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัย 
แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย 

พระอรหันต์เข้าไปอาศัยสุขทางกายแล้ว ยังกิริยาสมาบัติที่ยังไม , เกิดให้เกิดขึ้น ฯลฯ 
พิจารณาเห็นแจ้ง เข้าไปอาศัยทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ 
พิจารณาเห็นแจ้ง 

[๑๑๒๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยสุขทางกาย ให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ ทำลายสงฆ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 357 

บุคคลเข้าไปอาศัยทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน 
ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอาจยคามิธรรม แก่ปัญญา แก่ 
ราคะ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๑๒๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสย ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยสุขทางกายแล้วยังมรรคให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ยังมรรคให้เกิดขึ้น 

สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๑๑๒๒] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ พระอรหันต์พิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะเป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๑๒๓] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 358 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่พระเสกขบุคคล หรือปุถุชนพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนันตา ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๑๒๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อปจยคามิธรรม โดยปุเรชาติปัจจัย 

[๑๑๒๕] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๑๒๖] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๑๒๗] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๑๒๘] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 359 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อาจยคามิธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๑๒๙] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๑๓๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจายคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นฒวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๑๓๑] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
[๑๑๓๒] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวาจคามินาปจยคามิธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายโดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๑๓๓] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม และณวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม ฯลฯ 

คือ เจตนาที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๑๓๔] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 360 

[๑๑๓๕] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ทั้งหลาย 
โดยก้มมปัจจัย 

[๑๑๓๖] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม และณวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม โดยก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

[๑๑๓๗] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และกฏัตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

[๑๑๓๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปากปัจจัย 

[๑๑๓๙] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอาหารปัจจัย เป็น 
ปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย เป็น 
ปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 361 

[๑๑๔๐] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๑๔๑] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันทธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่ 
เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๑๑๔๒] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตา 
รูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดย'จิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 362 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ที่เกิดก่อน 

[๑๑๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิ 
ธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๑๑๔๔] ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอปจยคามิ 
ธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๑๑๔๕] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 

[๑๑๔๖] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่ 
เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๑๔๗] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจย 
คามิธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 363 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อปจยคามิธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย พึงกระทำโดยนัยแห่งอาจยคามิธรรม 
[๑๑๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริยะ 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่พระอรหันต์พิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 
เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฯลน พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขาจตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้รูปชีวิตินทรีย์เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 

[๑๑๔๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 364 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ พระเสกขบุคคล หรือปุถุชนพิจารณาเห็นจักขุ 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยวทิพพจักขุ ฯลฯ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรรม โดยอัตถิปัจจัย 
[๑๑๕๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แห , หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อปจยคามิธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๑๕๑] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจย 
คามิธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๑๕๒] อาจยคามิธรรม และฒวาจยคมินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , 

ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริยะ 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรมและกวฬิงการาหาร เป็น 


ปัจจัยแก่กายนี่ โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 365 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาจยคามิธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๑๕๓] อปจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อปจยคามิธรรม โดยอัตถิปัจจัย พึงกระทำเป็นหัวข้อปัจจัย ๒ ตามนัยที่ได้แสดงมาแล้ว 
เป็นปัจจัยโดย นัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดย วิคตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อวิคตปัจจัย 


๕๔] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ( 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๗ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 366 


ในวิปปยุตตปัจจัย 

มีวาระ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๖ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย 

ม " ๑๓ 

อนุโลม จบ 



[๑๑๕๕] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๑๕๖] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๑๕๗] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๑๑๕๘] อาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม และณวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๑๕๙] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อปจยคามิธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๑๖๐] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , อาจยคามิธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๑๖๑] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย ปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๑๖๒] อปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม และณวาจยคามินา 
ปจยคามิธรรม โดยสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 367 

[๑๑๖๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , ณวาจยคามินาปจยคามิ 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

[๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาดปัจจัย 
[๑๑๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาดปัจจัย 

[๑๑๖๖] อาจยคามิธรรม และณวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อาจย 
คามิธรรม ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

[๑๑๖๗] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาด อาหาร อินทริยะ 

[๑๑๖๘] อปจยคามิธรรม และฒวจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อปจยคามิธรรม ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาด 

[๑๑๖๙] อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ณวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาด อาหาร อินทริยะ 
[๑๑๗๐] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันดรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มีวาระ ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๑๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อริคตปัจจัย มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


[๑๑๗๑] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " 6 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 370 

[๑๑๗๒] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๗ 


ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในดัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ( 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนียานุโลม จบ 
อาจยคามิตติกะ ที่ ๑๐ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 371 
เสกข้ตติกะ 
ปฏิจจาร 

[๑๑๗๓] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๑๗๔] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเสกขธรรม 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม 
อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเสกขธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๑๗๕] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ์ 
ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๑๗๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และณวเสกขานาเสกขธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 372 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑๗๗] ณวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑๗๘] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เพราะ อารัมมณ 
ปัจจัย เพราะ อธิปติปัจจัย ปฏิสนธิไม่มี 

เพราะ อนันตรปัจจัย เพราะ สมนันตรปัจจัย เพราะ สหชาตปัจจัย พึงกระทำ 
มหาภูตรูปทั้งหมด 

เพราะ อัญญมัญญปัจจัย เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย เพราะ อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๑๗๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยณวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ วิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ มี ๓ นัย 
พึงใส่ให้เต็ม 

[๑๑๘๐] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะวิปากปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
[๑๑๘๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
ริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ซึ่ง 
เป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 373 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๑๑๘๒] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ฯลฯ เพราะวิปากปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นเสกขธรรม ซึ่งเป็นวิบากและมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑๘๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข 
ธรรม ฯลฯ เพราะริปากปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑๘๔] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอาหารปัจจัย เพราะ อินทริย 
ปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ ริปปยุตต 
ปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ ริคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 


[๑๑๘๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 374 

ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 

ในมัคคปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๑๘๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยณวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ซึ่ง 

เป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

1 " 0 , 0 , 0 , 0 , 3 ,, 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๑๘๗] ฒวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
[๑๑๘๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 375 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม 
[๑๑๘๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ในปฏิสนธิ 
ขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
[๑๑๙๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑๙๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑๙๒] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม ปฏิสนธิก็ดี มหาภูตรูปทั้งหลายก็ดี พึงกระทำทั้งหมด 
ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะธัญญมัญญ 
ปัจจัย ไม , ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับ 
กุสลัตติกะ 

ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ 
[๑๑๙๓] ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ซึ่งเป็นวิปาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 376 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 

เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ พึงใส่ให้เต็ม 
ฯลฯ เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปัจจัยสงเคราะห์พึงใส่ให้ 
เต็ม แม้ทั้ง ๒ อย่าง ก็พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ 
[๑๑๙๔] ฯลฯ ไม , ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยฒวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวเสกขานาเสกข 
ธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
[๑๑๙๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม 

เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
เสกขธรรม และณวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
วิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 377 

[๑๑๙๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะวิปากปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม ปฏิสนธิไม่มี 

[๑๑๙๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปากปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑๙๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอาหารปัจจัย ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย ไม่ใช่เพราะ 
มัคคปัจจัย 

เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย 
[๑๑๙๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ฯลฯ 
อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอเสกขธรรม ฯลฯ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเนาเสกขานาเสขธรรม ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 
[๑๒๐๐] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๑๒๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๕ 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ 

๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 379 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๒๐๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในนิสสยปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 380 


ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 


สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๑๒๐๓] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร 

อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร 

[๑๒๐๔] ณวเสกขนาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
เหตุปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม 

จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 381 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อเสกขธรรม อาศัยณวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยฒวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

[๑๒๐๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เสกขธรรม และณวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานา 
เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ฯลฯ อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม มี ๓ นัย เหมือนกับเสกข 
[๑๒๐๖] เสกขธรรมอาศัยเสกขธรรมเกิดขึ้นเพราะอารัมมฌปัจจัย มีด นัย 
ฯลฯ อาศัยอเสกขธรรม มี ๑ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 382 

ฯลฯอาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม มีด นัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัย 
จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัย 
หทัยวัตถุ 

เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
อเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

[๑๒๐๗] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๒๐๘] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๒๐๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย เพราะ 
อนันตรปัจจัย เพราะ สมนันตรปัจจัย เพราะ สหชาตปัจจัย เพราะ อณูญมัญญปัจจัย 
เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ ปุเรชาตปัจจัย เพราะ อาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกกธรรม 

[๑๒๑๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานา 
เสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 383 

[๑๒๑๑] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรมและเนาเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๒๑๒] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะกัมมปัจจัย เพราะวิปาก 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ฯลฯ 

เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ อินทริยปัจจัย เพราะ ญานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย 
เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ วิปปยุตตปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย 
เพราะ วิคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 


เด ๓] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๔ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริปากปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอาหารปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 384 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๒๑๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยณวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ์ ๒ 

7 0 ,, V 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 

เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

[๑๒๑๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 

อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 385 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม 

คือ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ อธิปติธรรมที่เป็นเสกขานา 
เสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
อเสกขธรรม อาศัยณวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

[๑๒๑๖] อาศัยเสกธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรมและหทัยวัตถุ 
อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรมและหทัยวัตถุ 
[๑๒๑๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอนันตร 
ปัจจัย ไม , ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสย 
ปัจจัย ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มี ๗ นัย 
ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย ฯลฯ 
[๑๒๑๘] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะกัมม 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 386 

คือ เจตนาที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานา 
เสกขธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาที่เป็นเนวเสก 
ขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรมและหทัยวัตถุ 

[๑๒๑๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย ใน 
เสกขมูลกะ มี ๓ นัย 

เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปาก 
ปัจจัย ในเนวเสกขานาเสกขมูลกะ มี ๓ นัย 

เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
ริปากปัจจัย ในปัจจัยสงเคราะห์ แห่งเสกขธรรมทั้งหลาย มี ๑ นัย 

[๑๒๒๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะอาหารปัจจัย ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย ไม่ใช่เพราะ 
มัคคปัจจัย ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย ไม่ใช่เพราะนัตถิ 


ปัจจัย ไม่ใช่เพราะริคตปัจจัย 

[๑๒๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 


[๑๒๒๒] ในปัจจัยที่ไม"ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 388 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๒๒๓] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปัจจยวาร จบ 

น้สสยวาร เหมือนกับปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๑๒๒๔] เสกขธรรม คลุกเคล้ากับเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอเสกขธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 389 

อเสกขธรรม คลุกเคล้ากับอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคล้ากับเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นเนาเสกขานาเสกขธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๒๒๕] เสกขธรรม คลุกเคล้ากับเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
เพราะอธิปติปัจจัย ฯลฯ 

เพราะปุเรชาตปัจจัย เพราะอาเสวนปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ ฯลฯ 
เพราะอวิคตปัจจัย 

[๑๒๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมณปัจจัย ม ,, ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในอนันตรปัจจัย 
ในสมหันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในธัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 390 

[๑๒๒๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคล้ากับเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้า 
กับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๒๒๘] เสกขธรรม คลุกเคล้ากับเสกขธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นเสกขธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
อเสกขธรรม คลุกเคล้ากับอเสกขธรรม ฯลฯ 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม 
เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคล้ากับฒวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม มี ๓ นัย 

[๑๒๒๙] เสกขธรรม คลุกเคล้ากับเสกขธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ 

ไม่ใช่เพราะริปากปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ 

ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย ไม"ใช่เพราะมัคคปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 


[๑๒๓๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 391 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๑๒๓๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๒๓๒] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอัญญม่ฌูญปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 392 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียานุ'โลม 

จบ 

สังสัฏฐวาร จบ 

สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 

ปัญหาวาร 


[๑๒๓๓] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายโดยเหตุปัจจัย 

[๑๒๓๔] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเสกธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 393 

[๑๒๓๕] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุทั้งหลาย 

[๑๒๓๖] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๒๓๗] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผลที่เป็นเสกขธรรม 
รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิตที่เป็นเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ แก'ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๒๓๘] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอรหันต์พิจารณาผลที่เป็นอเสกขธรรม 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นอเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ แก่อนาคตสังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๒๓๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 394 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลาย 
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

พิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
โทมนัส ฯลฯ 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก , วิญญาณัญจายตนา อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก , 

ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

[๑๒๔๐] ณวเสกขานาเสกธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผลที่เป็นเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
[๑๒๔๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอเสกขธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๒๔๒] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 395 

[๑๒๔๓] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคกระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำผลที่เป็นเสกขธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้วพิจารณา 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรม ที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๒๔๔] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และซิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๒๔๕] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัย 
แก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๒๔๖] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ฒวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอรหันต์กระทำผลที่เป็นอเสกขธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๒๔๗] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 396 

[๑๒๔๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

กระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว พิจารณา 

ออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน โดยอธิปติปัจจัย 
บุคคลกระทำจักขุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำจักขุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำโสตะเป็นต้นนั้น 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัย 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๒๔๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก , ผล ที่เป็น 
เสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๒๕๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอเสกขธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๒๕๑] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
เสกขธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 397 

มรรค เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นเสกขธรรม ผลที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็น 
เสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๒๕๒] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ มรรค เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอเสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๒๕๓] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ผลที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๒๕๔] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อเสกขธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ผลที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นอเสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๒๕๕] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ผลที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๒๕๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นฒวเสกขานาเสกขธรรม ที่เกิดหลังๆ อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็น 
ปัจจัยแก่โวทาน อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

[๑๒๕๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค อนุโลม เป็นปัจจัยแก , 

ผลสมาบัติที่เป็นเสกขธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก , 
ผลสมาบัติที่เป็นเสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๒๕๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นอเสกขธรรม ณวสัญญานาสัญญายตนะของ 
บุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นอเสกขธรรมโดยอนันดรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 398 

[๑๒๕๙] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยสหชาตปัจจัย เหมือนกับ 
อนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ 

[๑๒๖๐] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม โดยสหชาตปัจจัย เหมือนกับ 
สหชาตปัจจัยในปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปัจจัย ในปฏิจจวารมีหัวข้อปัจจัย ๓ 
ในนิสสยปัจจัย เหมือนกับนิสสยปัจจัยในกุสลัตติกะ มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ 
[๑๒๖๑] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก , ทุติยมรรคโดยนิสสย 
ปัจจัย ทุติยมรรค เป็นปัจจัยแก , ตติยมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัยตติยมรรค เป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรค 
โดยอุปนิสสยปัจจัย มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๒๖๒] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ มรรคเป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติที่เป็นอเสกขธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๒๖๓] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานาเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรคแล้ว ยัง 
สมาบัติที่ย้งไม่เกิดให้เกิดขึ้น เข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้ว 
พิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

มรรค เป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทา แก่ธัมมปฏิสัมภิทา แก่นิรุตติปฏิสัมภิทา แก , 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แก , ฐานาฐานโกสัลละ ของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนึสสยปัจจัย ผลสมาบัติ 
ที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๑๒๖๔] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 399 

มีอย่างเดียว คือ อนันตรูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม ที่เกิด 
ก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ ฯลฯ ผลที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ผล 
ที่เป็นอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๒๖๕] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ผลสมาบัติที่เป็นอเสกขธรรมเป็นปัจจัยแก , สุข 
ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๒๖๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นเนวเสกขานาเสกข 
ธรรมแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะทิฏฐิ ฯลฯ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ โมหะ 
สุขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม แก่ปัญญา แก่ราคะ 
แก , ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปัจจัยบริกรรมแห่งเนว 
สัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ทุติย 
ฌาน 

โดยอุปนิสสยปัจจัย อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก , ฌวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๑๒๖๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 400 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บริกรรมแห่งปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก , ปฐมมรรค 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย บริกรรมแห่งจตุตถมรรค เป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรค โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
[๑๒๖๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู 
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติที่เป็นอเสกขธรรมโดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๒๖๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง 
ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัส ฯลฯ 
โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็น 
ทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณกายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวาเสกขานาเสกขธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๒๗๐] ณวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
เสกขธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๒๗๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 401 

มีอย่างเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อเสกขธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๒๗๒] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๒๗๓] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยปัจฉาชาต 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , 

กายนี้ที่เกิดก่อน ฯลฯ 

[๑๒๗๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 

[๑๒๗๕] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๒๗๖] ณวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๒๗๗] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 402 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
เสกขธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๑๒๗๘] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอเสกขธรรม โดยกัมมปัจจัย 

[๑๒๗๙] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวเสกขานาเสกขธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๒๘๐] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

[๑๒๘๑] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
[๑๒๘๒] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานาเสกขธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
[๑๒๘๓] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม และณวเสกขานาเสกขธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 403 

[๑๒๘๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นฒวเสกขานาเสกขธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 
[๑๒๘๕] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรมซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
ในเสกขมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย ๓ 

[๑๒๘๖] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ฯลฯ 
ในอเสกขมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย๓ 

[๑๒๘๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
ริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปากปัจจัย 
[๑๒๘๘] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ฌานปัจจัย เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สัมปยุตตปัจจัย 

[๑๒๘๙] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานาเสกขธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 404 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๑๒๙๐] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวเสกขานาเสกขธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต เหมือนกับเสกขธรรม 

[๑๒๙๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดย'วิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทังหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นณวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๒๙๒] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๒๙๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเสกข 
ธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๒๙๔] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 405 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 

[๑๒๙๕] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานาเสกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๒๙๖] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๒๙๗] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับเสกขธรรม 

[๑๒๙๘] ณวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเนวเสกขานาเสกธรรมเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญ 
สัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ 
เกิดขึ้น โทมนัส ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 406 

โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นฒวเสกขานาเสกขธรรมโดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , 

กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๒๙๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๓๐๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อเสกขธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๓๐๑] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นเสกขธรรม และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๓๐๒] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานา 
เสกขธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 407 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม และกวฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเสกขธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๓๐๓] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๒ เหมือนกับเสกขธรรม 


[๑๓๐๔] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๘ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๘ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในดัญญมํเญญปัจจัย 

มี " 6 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๘ 

ในปุเรชาดปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาดปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๘ 

ในวิปากปัจจัย 


ในอาหารปัจจัย 


ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 408 


ในมัคคปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๘ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๘ 

ในอวิคตปัจจัย 

ม " ๑๓ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 


[๑๓๐๕] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๓๐๖] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๓๐๗] เสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย 

[๑๓๐๘] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๓๐๙] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๓๑๐] อเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๓๑๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 409 

ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

[๑๓๑๒] ณวเสกขานาเสกธรรม เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๓๑๓] ณวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๓๑๔] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกธรรม เป็นปัจจัยแก , เสกขธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

[๑๓๑๕] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่ณวเสกขานา 
เสกขธรรม ฯลฯ 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

[๑๓๑๖] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , อเสกขธรรม 
ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

[๑๓๑๗] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก , ฒวเสกขานา 
เสกขธรรม ฯลฯ 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
[๑๓๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย มีวาระ ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มีวาระ ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มีวาระ ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๘ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

มี " ๘ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อริคตปัจจัย 

มี " ๘ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 


[๑๓๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 411 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๓๒๐] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๘ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๘ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 


กับ ฯลฯ มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 412 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๑๓ 

ในอุปนิล , สยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๘ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๘ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๘ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๘ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยานุ'โลม จบ 

ปัญหาวาร 

จบ 

เสกขัตติกะ ' 

ที่ ๑๑ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 413 
ปริตตัตติกะ 
ปฏิจรวาร 

[๑๓๒๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูต 
รูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป ๒ 

มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๓๒๒] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ๒ ขันธ์ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๓๒๓] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 414 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม 
ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาฌธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๓๒๔] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๒๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมห้คคตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมห้คคตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๒๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทังหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
[๑๓๒๗] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 415 

[๑๓๒๘] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาฌธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ขันธ์ ๓ ฯลฯ 
[๑๓๒๙] มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๓๓๐] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๓๑] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๓๓๒] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณกรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม 
ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยดัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๓๓๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 416 

[๑๓๓๔] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๓๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปัจจัย เพราะ 
สมนันตรปัจจัย เพราะสหชาตปัจจัย พึงกระทำมหาภูตรูปแม้ทั้งหมด 

เพราะ อณูญมัณูณูปัจจัย เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๓ 

เพราะ อาเสวนปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๓ 
เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ วิปากปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๑๓ 
เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ อินทริยปัจจัย เพราะฌานปัจจัย เพราะ มัคค 
ปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ วิปปยุตตปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิ 
ปัจจัย เพราะ ริคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 

[๑๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในสมหันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๓ 

ในอัณูณูมัณูณูปัจจัย มี " ๗ 

ในนิสสยปัจจัย ม " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ 

ในก้มมปัจจัย มี " ๑๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 417 


ในวิปากปัจจัย 

มีวาระ ๑๓ 

ในอาหารปัจจัย 


ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 

มีวาระ ๑๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๓ 


อนุโลม จบ 

[๑๓๓๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๓๓๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม หทัยวัตถุ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ ส่วนพวกอสัฌฌสัตว์ทั้งหลาย มหาภตรป ๑ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 418 

[๑๓๓๙] ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตา 
รูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 

[๑๓๔๐] ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม 
[๑๓๔๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๔๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมห้คคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๔๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๓๔๔] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 419 

ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๓๔๕] อัปปมาณธรรม อาศัยดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม 

[๑๓๔๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 420 

[๑๓๔๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๓๔๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงกระทำมหาภูตรูปทั้งหมดให้พิสดาร ในปริตตมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย ๓ 
[๑๓๔๙] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๓๕๐] อัปปมาณธรรม อาศัยดัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นดัปปมาณธรรม 
[๑๓๕๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะปเรชาตปัจจัย 

* 1 1 .,.,,- , 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย 
[๑๓๕๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
ปเรชาตปัจจัย 

'ทั้^ 0 ,,V 3 . 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทังหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 421 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๕๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๑๓๕๔] มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๓๕๕] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 422 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม 

ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ 

[๑๓๕๖] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
ปริตตธรรม อาศัยดัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม 
ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
[๑๓๕๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาฌธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๕๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ใน 
ปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 423 
มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๕๙] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นปริตตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๑๓๖๐] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
[๑๓๖๑] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นดัปปมาณธรรม 
[๑๓๖๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

[๑๓๖๓] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปากปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 424 

ปริตตธรรม และมห้คคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
วิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๓๖๔] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะริปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม 
ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะริปากปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม 
ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
ริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๓๖๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะริปากปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาฌธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๖๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะริปากปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๖๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ พึงให้ 
พิสดาร 

ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญ 
สัตว์ทั้งหลาย รูปชีริตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 425 

คือ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พึงกระทำมหาภูตรูปทั้งหมด 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พึงกระทำมหาภูตรูปทั้งหมด 
ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ฯลฯ 
[๑๓๖๘] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย ฯลฯ 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ 

[๑๓๖๙] ดัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 


[๑๓๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มีวาระ ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๕ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 

[๑๓๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัยมีวาระ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 427 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๓๗๒] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยมีวาระ ๑ 
ในอนันตรปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ ๑ฯลฯ 

ในริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๑๓๗๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัย หทัยวัตถุ อุปาทา 
รูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 428 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหา 
ภูตรูปทั้งหลาย 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหารูป 
ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ อาศัยหทัยวัตถุ 

[๑๓๗๔] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ 

ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ 

[๑๓๗๕] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาฌธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

ในอัปปมาณธรรม มีหัวข้อปัจจัย ๓ 

[๑๓๗๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาฌธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 429 

อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ 
ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๓๗๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทำหัวข้อปัจจัยแม้ทั้ง ๓ 
[๑๓๗๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัย 
กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

หัวข้อปัจจัย ๖ ที่เหลือเหมือนกับเหตุปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๗ 


เพราะอธิปติปัจจัย ปฏิสนธิไม่มี 

หัวข้อปัจจัย ๑๓ พึงใส่ให้เต็ม 

เพราะอนันตรปัจจัย ฯลฯ เพราะ 

อริคตปัจจัย 

[๑๓๗๙] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 430 


ในอุปนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๗ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในริปากปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอาหารปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๓๘๐] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตน 
ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตกะ อาศัยหทัยวัตถ โมหะ ที่สหรคตด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 431 

วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และหทัยวัตถุ 

[๑๓๘๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๕ 

[๑๓๘๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ 
ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
ซึ่งเป็นวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ดัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาฌธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน 
รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๓๘๓] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ในปฏิสน 
ธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 432 

ปริตตธรรม และมห้คคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๓๘๔] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม 

[๑๓๘๕] อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ 
ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม และ 
หทัยวัตถุ 

[๑๓๘๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบากและมหาภูตรูป 
ทังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 433 

ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
[๑๓๘๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๑๒ 

ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม พึงแสดง 
ว่า วิบาก จิตตสมุฏฐานรูป ไม่พึงแสดงว่า วิบาก 

ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิปากปัจจัย แม้ปฏิสนธิและวิบากก็ไม่มี 
ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย ไม , ใช่เพราะอินทริยปัจจัย ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย ไม , ใช่ 
เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 

[๑๓๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๑๓๘๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 435 

[๑๓๙๐] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปัจจยวาร จบ 

นิสสยวาร เหมือนกับปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๑๓๙๑] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๑๓๙๒] มหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๑๓๙๓] อัปปมาณธรรม คลุกเคล้ากับกัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๓๙๔] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
เพราะอธิปติปัจจัย ปฏิสนธิ ไม่มี 

เพราะอนันตรปัจจัย เพราะสมนันตรปัจจัย เพราะสหชาตปัจจัย เพราะอัญญ 
มัญญปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะอุปนิสสยปัจจัย เพราะปุเรชาตปัจจัย ปฏิสนธิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 436 

เพราะอาเสวนปัจจัย วิบากก็ดี ปฏิสนธิก็ดี ไม่มี 

เพราะก้มมปัจจัย เพราะริปากปัจจัย เพราะอาหารปัจจัย เพราะอินทริยปัจจัย 
เพราะฌานปัจจัย เพราะมัคคปัจจัย เพราะสัมปยุตตปัจจัย เพราะริปปยุตตปัจจัย เพราะ 
อัตถิปัจจัย เพราะนัตถิปัจจัย เพราะริคตปัจจัย เพราะอริคตปัจจัย 
[๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม ,, ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๓๙๖] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุก 
เคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๓๙๗] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๑๓๙๘] มหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๓๙๙] ดัปปมาณธรรม คลุกเคล้ากับดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาฌธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 437 

[๑๔๐๐] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๔๐๑] มหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 

[๑๔๐๒] อัปปมาณธรรม คลุกเคล้ากับดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม 
[๑๔๐๓] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาต 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๔๐๔] มหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๔๐๕] ดัปปมาณธรรม คลุกเคล้ากับดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย 

คือ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นดัปปมาณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก 
[๑๔๐๖] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นปริตตธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม 
[๑๔๐๗] มหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะกัมม 
ปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 438 

[๑๔๐๘] อัปปมาณธรรม คลุกเคล้ากับดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอัปปมาฌธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นดัปปมาฌธรรม 
[๑๔๐๙] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม 
[๑๔๑๐] มหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปาก 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม 
[๑๔๑๑] ดัปปมาณธรรม คลุกเคล้ากับดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม 
[๑๔๑๒] ปริตตธรรม คลุกเคล้ากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ฯลฯ 

[๑๔๑๓] มหัคคตธรรม คลุกเคล้ากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะริปปยุตต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ 
[๑๔๑๔] อัปปมาณธรรม คลุกเคล้ากับดัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
[๑๔๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 

[๑๔๑๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 
พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๔๑๗] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 440 
ปัญหาวาร 

[๑๔๑๘] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๔๑๙] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
พึงกระทำ ปวัตติ ปฏิสนธิ 

[๑๔๒๐] ดัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
[๑๔๒๑] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่ละแล้ว พิจารณา 
กิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ 
เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๔๒๒] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นปริตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคดังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๔๒๓] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 441 

คือ อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นมหัคคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก่ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๔๒๔] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌาน พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุ 
ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ พิจารณาอิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
[๑๔๒๕] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๔๒๖] อัปปมาฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพานเป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๔๒๗] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิตที่เป็นดัปปมาณธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนึวาสา 
นุสสติญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๔๒๘] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 442 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

บุคคลกระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทำโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำโวทาน 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๔๒๙] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๔๓๐] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำปฐมฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ ณวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ ทิพพจักขุ ฯลฯ กระทำอนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 443 

[๑๔๓๑] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๔๓๒] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๔๓๓] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตะรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำ 
นิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน โดยอธิปติปัจจัย 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๔๓๔] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
[๑๔๓๕] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 444 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๔๓๖] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นมหัคคตธรรม แก , อนาค 
ตังสญาณ โดยอนันตรปัจจัย บริกรรมแห่งปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแห่งเนวสัญญานาสัญญาย 
ตนะ ฯลฯ บริกรรมแห่งทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแห , งอนาคตังสญาณ เป็นปัจจัยแก่อนาคตังสญาณ 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๔๓๗] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผล 
สมาบัติ โดยอบันตรปัจจัย 

[๑๔๓๘] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอบันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มหัคคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๔๓๙] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นปริตตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ โดยอบันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นปริตตธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

[๑๔๔๐] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๔๔๑] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 445 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ ฯลฯ ที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย 

มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผลเป็นปัจจัยแก่ผล โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๔๔๒] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ผล เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นปริตตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๔๔๓] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคดธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ผล เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นมห้คคตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
สมนันตรปัจจัย เหมือนกับ อนันดรปัจจัย 
[๑๔๔๔] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
[๑๔๔๕] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม ฯลฯ 

คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย 

[๑๔๔๖] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๑๔๔๗] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
สหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยสหชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 446 

[๑๔๔๘] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๔๔๙] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๔๕๐] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
สหชาตปัจจัย 

[๑๔๕๑] อัปปมาฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และดัปปมาณธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๔๕๒] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๔๕๓] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๔๕๔] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๔๕๕] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม โดยอณูญมัญญปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 447 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอณูญมัญญปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอณูญมัญญปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
[๑๔๕๖] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยดัญญมัญญปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม โดย 
อณูญมัญญปัจจัย 

[๑๔๕๗] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๔๕๘] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ 
โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

[๑๔๕๙] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ 
โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

[๑๔๖๐] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๔๖๑] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดย 
อัณูณูมัณูณูปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
๓ โดยอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

[๑๔๖๒] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 448 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป 
๑ ฯลฯ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
[๑๔๖๓] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคดธรรม ฯลฯ 
คือ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นมหัคคตธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
[๑๔๖๔] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม ฯลฯ 
คือ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
[๑๔๖๕] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๑๔๖๖] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
นิสสยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยนิสสยปัจจัย 

[๑๔๖๗] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๔๖๘] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาฌธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 449 

[๑๔๖๙] ดัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
นิสสยปัจจัย 

[๑๔๗๐] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย 

[๑๔๗๑] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นดัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย 

[๑๔๗๒] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยนิสสย 
ปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๔๗๓] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยนิสสยปัจจัย 

[๑๔๗๔] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยนิสสย 
ปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๔๗๕] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 450 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปริตตธรรมแล้ว 
ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปริตตธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทาง 
กาย ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นปริตตธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ 
เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปริตตธรรม แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , ความปรารถนา แก่สุข 
ทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

กุศลอกุศลกรรม เป็นปัจจัยแก , วิบาก โดยอุปนิสสยปัจจัย ปาณาติบาตเป็นปัจจัยแก่ 
ปาณาติบาต โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงกระทำจักรนัย 

มาตุฆาตกรรม เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงกระทำจักรนัย เหมือนกับ กุสลัตติกะ 
[๑๔๗๖] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มห้คคตธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นปริตตธรรมแล้ว 
ยังฌานที่เป็นมหัคคตธรรม ให้เกิดขึ้น อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปริตตธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ เสนาสนะแล้ว 
ยังฌานที่เป็นมหัคคตธรรม ให้เกิดขึ้น อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นปริตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรม แก , 

ปัญญา โดยอุปนิสสยปัจจัย บริกรรมแห่งปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , ณวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปัจจัย บริกรรมแห่งทิพพจักขุ เป็นปัจจัย 
แก , อนาคตตังสญาณ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 451 

[๑๔๗๗] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปริตตธรรมแล้ว ยัง 
ฌานที่เป็นดัปปมาณธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปริตตธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทาง 
กาย ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ยังฌานที่เป็นอัปปมาณธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติให้ 
เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นปริตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรม 
แก่ปัญญา แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

บริกรรมแห่งปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรค บริกรรมแห่งจตุตถมรรค เป็นปัจจัย 
แก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๔๗๘] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปสนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นมห้คคตธรรมแล้วยัง 
ฌานที่เป็นมหัคคตธรรมให้เกิดขึ้น อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปศัยศีลที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ ปัญญาแล้ว ยังฌานที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ 
อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรม แก , 
ปัญญา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ทุติยฌาน อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , ฒวสัญญานา 
สัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๔๗๙] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 452 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรมแล้ว 
ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ ปัญญาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังวิปัสสนา 
ให้เกิดขึ้น ฯลฯ 

ศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปริตตธรรม แก่ 
ปัญญา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๔๘๐] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรมแล้ว 
ยังฌานที่เป็นอัปปมาณธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ ปัญญาแล้ว ยังฌานที่เป็นอัปปมาณธรรม 
ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรม แก่ 
ปัญญา แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๔๘๑] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม ฯลฯ 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรมแล้ว 
ยังฌานที่เป็นอัปปมาณธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปัญญาแล้ว ยังฌานที่เป็นดัปปมาณธรรม 
ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรม 
แก่ปัญญา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก , ทุติยมรรค ฯลฯ ตติยมรรค เป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรค 
[๑๔๘๒] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 453 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรมแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปัญญาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ 

ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปริตตธรรม 
แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย ผลสมาบัติ เป็นปัจจัยแก , สุข 
ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรคแล้ว พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่ 
เที่ยง ฯลฯ 

มรรค เป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทา แก'ธัมมปฏิสัมภิทา แก , นิรุตติปฏิสัมภิทา แก , 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แก่ฐานาฐานโกสัลละของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๑๔๘๓] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปมาณธรรม 
ฌานที่เป็นมห้คคตธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึน 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปัญญา ฌานที่เป็นมหัคคตธรรม ฯลฯ 
อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นอัปปมาฌธรรม ฯลฯ ปัญญาเป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นมหัคคตธรรม 
แก่ปัญญา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรคแล้ว ยังสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เข้าสมาบัติ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว 

[๑๔๘๔] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 454 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาดปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาด ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๑๔๘๕] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคดธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพ 
โสตธาตุ 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นมหัคคต 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๔๘๖] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
คือ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๑๔๘๗] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๔๘๘] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๔๘๙] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 455 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๔๙๐] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เกิด 
หลังๆ อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๔๙๑] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มห้คคตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌาน โดยอาเสวนปัจจัย บริกรรมแห่ง 
ฒวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเอง โดยอาเสวนปัจจัย 
บริกรรมแห่งทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแห , งอนาคตังสญาณ เป็นปัจจัยแก , อนาคตังสญาณ โดย 
อาเสวนปัจจัย 

[๑๔๙๒] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ลัปปมาณธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๔๙๓] มห่'คคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เกิด 
หลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๔๙๔] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ที่เป็นปริตต 
ธรรมซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๔๙๕] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 456 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นมหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๑๔๙๖] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
ก้มมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยก้มมปัจจัย 

[๑๔๙๗] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยก้มม 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็น 
มหัคคตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 457 

[๑๔๙๘] ดัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นดัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นอัปปมาณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๑๔๙๙] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๕๐๐] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

[๑๕๐๑] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทังหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยวิปากปัจจัย 

[๑๕๐๒] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยวิปากปัจจัย มีหัวข้อ 
ปัจจัย ๓ พึงกระทำ ปวัตติ ปฏิสนธิ 

[๑๕๐๓] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยริปากปัจจัย มี ๓ นัย 
พึงกระทำ ปวัตดึ อย่างเดียว 

[๑๕๐๔] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย อินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ฌานปัจจัย เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 458 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดย'วิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นปริตตธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๑๕๐๕] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มหัคคตธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๕๐๖] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นดัปปมาณ 
ธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๕๐๗] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 459 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๕๐๘] อัปปมาฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๕๐๙] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุเป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอส์ญญสัตว์'ทั้งหลาย ฯลฯ 
ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , 

เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส 
เกิดขึ้น 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยอัตถิปัจจัย จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีริตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๕๑๐] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 460 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มหัคคตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
[๑๕๑๑] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณ 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๕๑๒] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 

[๑๕๑๓] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๕๑๔] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๕๑๕] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาฌธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 461 

[๑๕๑๖] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๕๑๗] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๕๑๘] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณธรรม และรูปชีวิตินทรีย์เป็น 
ปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๕๑๙] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 462 

[๑๕๒๐] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม และกวฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอิตถิปัจจัย 

[๑๕๒๑] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 

เป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย 

[๑๕๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 463 


ในสหชาตปัจจัย 

มีวาระ ๑๑ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๔ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 


ในอาหารปัจจัย 


ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๓ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 


[๑๕๒๓] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 464 

[๑๕๒๔] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 
[๑๕๒๕] ปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 

[๑๕๒๖] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๕๒๗] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๑๕๒๘] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๕๒๙] มหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และมห้คคตธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๑๕๓๐] อัปปมาฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๕๓๑] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย 
[๑๕๓๒] อัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๕๓๓] อัปปมาฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย 

[๑๕๓๔] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตธรรม ฯลฯ 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

[๑๕๓๕] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 465 

[๑๕๓๖] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรม ฯลฯ 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
[๑๕๓๗] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

[๑๕๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

มี" ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มีวาระ ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มีวาระ ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

มี " ๑๐ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

มี " ๑๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

มี " ๑๐ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 466 

[๑๕๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๑๕๔๐] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๑ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 467 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๓. 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี 

" ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

11 ( 2 . 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี 

" ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓๑ 


ปัจจนียานุโลม จบ 
ปริตตัตติกะที่ ๑๒ จบ 


ปริตตารัมมณัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๕๔๑] ปริตตารัมมฌธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๕๔๒] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 468 

[๑๕๔๓] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๕๔๔] ปริตตารัมมฌธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย เพราะอธิปติปัจจัย เพราะอวิคตปัจจัย 

[๑๕๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม ,, ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๕๔๖] ปริตตารัมมฌธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๕๔๗] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๕๔๘] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาฌารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 469 

[๑๕๔๙] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๕๕๐] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๕๕๑] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๕๕๒] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๑๕๕๓] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย ในมหัคคตารัมมณ ปฏิสนธิ ไม่มี 
[๑๕๕๔] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย เหมือนกับ ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

[๑๕๕๕] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมม 
ปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 470 

[๑๕๕๖] มหัคคตารัมมฌธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม 
[๑๕๕๗] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลากที่เป็นดัปปมาณารัมมฌธรรม 
[๑๕๕๘] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
วิปากปัจจัย ปฏิสนธิ ไม่มี 
ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
อเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๕๕๙] มหัคคตารัมมฌธรรม อาศัยมหัคคตารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
มัคคปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๕๖๐] อัปปมาณารัมมฌธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะมัคคปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๕๖๑] ปริตตารัมมฌธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะ 
ริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
[๑๕๖๒] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม ฯลฯ 


[๑๕๖๓] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยดัปปมาณารัมมฌธรรม ฯลฯ 
เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 


[๑๕๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

พึงนับอย่างนี้ 


มีวาระ ๓ 
มี " ๓ ฯลฯ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๑ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 


ปัจจนืยะ จบ 

[๑๕๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 472 

[๑๕๖๖] ในอารัมมฌปัจณ์ 

1 กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในดัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยานุ'โลม 

จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 473 

ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 
กับ ปฏิจจวาร 

ปัญหาวาร 

[๑๕๖๗] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๑๕๖๘] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๕๖๙] ดัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นกัปปมาณารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

[๑๕๗๐] ปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก'ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้วพิจารณากุศลกรรมทั้น 

พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม พิจารณากิเลสที่ข่ม 
แล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 474 

พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
ขันธ์นั้น ราคะที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมูปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๑๕๗๑] ปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุ พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิวิธญาณ ที่เป็นปริตตา 
รัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ 
พิจารณาอนาคตังสญาณ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นมหัคคตา 
รัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นปริตตารัมมณธรรมและมหัคคตธรรม 
โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๕๗๒] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มห้คคตารมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ ฯลฯ พิจารณาริญญานัญจายตนะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณา 
มหัคคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ 
ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 475 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคต 
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๑๕๗๓] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌานปัจจเวกขณะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนปัจจเวก 
ขณะ พิจารณาทิพพจักขุปัจจเวก 1 ขณะ พิจารณาทิพพโสตธาตุปัจจเวกขณะ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ 
เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตัง 
สญาณปัจจเวกขณะ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม พิจารณากิเลสที่ 
ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็น 
ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม 
โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณแก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 476 

[๑๕๗๔] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรมและปริตตธรรม 
โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ แก'ปุพเพนิวาสา 
นุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๕๗๕] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภูมิ พิจารณาโวทาน พิจารณามรรคปัจจเวกขณะ 
พิจารณาผลปัจจเวกขณะ พิจารณานิพพานปัจจเวก 1 ขณะ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม และปริตตธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม และปริตต 
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม และปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๑๕๗๖] อัปปมาณารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณาเจโตปริยญาณที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม 

ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๑๕๗๗] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตาริมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 477 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

กระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว พิจารณา 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๕๗๘] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำทิพพจักขุให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นแล้ว พิจารณา ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เจโตปริย 
ญาณ ปุพเพนิสวาสานุสติญาณ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็น 
มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๕๗๙] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารมมณธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำริญญาฌัญจายตนะให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ อิทธิวิธญาณที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 478 

เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ กระทำอนาคตังสญาณให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็น 
มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๕๘๐] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำปฐมฌานป้จจเวกขณะให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา กระทำอนาคตังสญาณปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ฯลฯ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็น 
ปริตตารัมมฌธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๕๘๑] อัปปมาณารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 

[๑๕๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทำโคตรภูให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 479 

พิจารณา กระทำมรรคปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา ผลปัจจเวกขณะ 
ฯลฯ กระทำนิพพานปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๕๘๓] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทำเจโตปริยญาณ 
ที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
กระทำอนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๕๘๔] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตารัมมฌธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๕๘๕] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ จุติจิตที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติ'จิตที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๕๘๖] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ อนุโลมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก , 

โวทาน อนุโลมเป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 480 

[๑๕๘๗] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๕๘๘] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตารมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ จุติ'จิตที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะที่เป็นปริตตารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นปริตตารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๕๘๙] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมฌธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ อนุโลมที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก , 

โวทาน อนุโลมเป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ 
เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๕๙๐] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรค โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรค มรรคเป็นปัจจัยแก่ผล ผลเป็น 


ปัจจัยแก่ผล โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 481 

[๑๕๙๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ มรรคปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ผลปัจจเวก 1 ขณะ 
เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นปริตตารัมมณธรรม นิพพานปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่ 
เป็นปริตตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็น 
ปริตตารัมมณธรรม ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นปริตตารัมมณธรรม 
อนาคตังสญาณ เป็นปัจจัยแก่'วุฏฐานะที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม ผล เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็น 
ปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๕๙๒] อัปปมาฌารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตารัมมฌธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ มรรคปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นมหัคคตาเมมณธรรม ผลปัจจเวก 
ขณะ เป็นปัจจัยแก่ ฯลฯ ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม นิพพานปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก , 

ฯลฯ ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ผลเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

[๑๕๙๓] ปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยสมนันตร 
ปัจจัย เหมือนกับอนันตรปัจจัย 

[๑๕๙๔] ปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยสหชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดย นึสสยปัจจัย ๓ นัย พึงกระทำ 
เหมือนกับปฏิจจวาร 

เป็นปัจจัย โดยอุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นปริตตารัมมณธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 482 

แล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานที่เป็นปริตตารัมมณธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา 
ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย แล้วให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
ยังฌานที่เป็นปริตตารัมมณธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ฆ่าสัตว์ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ 
ทุกข์ทางกาย เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปริตตารัมมณธรรม แก่ปัญญา แก , ราคะ แก่ความปรารถนา 
แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๕๙๕] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกายแล้ว ยังฌานที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา 
ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

ศรัทธาที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกายเป็นปัจจัยแก , 

ศรัทธาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม แก่ปัญญา แก , ราคะ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๕๙๖] ปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 483 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นปริตตารัมมฌธรรม 
แล้ว ยังฌานที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้ 
เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ สุขทางกาย ฯลฯ 
ทุกข์ทางกาย ยังฌานที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรมให้เกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ สุขทางกาย เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
อัปปมาณารัมมฌธรรม แก่ปัญญา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๕๙๗] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมฌธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นมหัคคตารัมมณ 
ธรรมแล้ว ยังฌานที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรมให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ 
ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ 
ความปรารถนา ฌานที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ถือทิฏฐิ 

ศรัทธาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา 
เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๕๙๘] มหัคคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม 
แล้วให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ฌานที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ วิปัสสนา 
ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 484 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ 
ถือทิฏฐิ 

ศรัทธาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
ปริตตารัมมณธรรม แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิล'ล , ยปัจจัย 
[๑๕๙๙] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม 
ฌานที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นมหัคคตารัมมฌธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฌานที่เป็น 
อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
อัปปมาณารัมมฌธรรม แก่ปัญญา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๖๐๐] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นอัปปมาฌารัมมฌ 
ธรรม ฌานที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญา ฌานที่เป็นดัปปมาณา 
รัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณา 
รัมมณธรรม แก่ปัญญา แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๖๐๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 485 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ที่เป็นอัปปมาณารัมมณ 
ธรรมแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ยังฌานที่เป็นปริตตารัมมฌธรรมให้เกิดขึ้น 
วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ปริตตา 
รัมมณธรรม แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๖๐๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมฌธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม 
ฌานที่เป็นมห้คคตารัมมณธรรม ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปัญญา ฌานที่มหัคคตา 
รัมมณธรรม ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณารัมมฌธรรม ฯลฯ ปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นมหัคคตา 
รัมมณธรรม แก่ปัญญา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๖๐๓] ปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นปริตตารัมมณธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๖๐๔] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 486 

คือ อนุโลมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก , 

โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๖๐๕] มหัคคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๖๐๖] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ อนุโลมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก , 

โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๖๐๗] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาฌารัมมณธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๖๐๘] ปริตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะ นานาขฌิกะ 

ที่เป็น สหชาตะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิกะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นปริตตารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลาย 
ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๑๖๐๙] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะ นานาขฌิกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 487 

ที่เป็น สหชาตะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขฌิกะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่'ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยก้มมปัจจัย 

[๑๖๑๐] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิกะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๑๖๑๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมณธรรม โดยกัมม 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะ นานาขฌิกะ 

ที่เป็น สหชาตะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นดัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิกะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๑๖๑๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยกัมม 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ นานาขฌิกะ ได้แก่ เจตนาที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปริตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๑๖๑๓] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมฌธรรม โดยริปากปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัย โดยริคตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอริคตปัจจัย 
[๑๖๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 488 


ในอธิปติปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " 6 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๕ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 


ในสัมปยุตตปัจจัย 


ในอัตถิปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๑๖๑๕] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
กัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 489 

[๑๖๑๖] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตารัมมณธรรม โดยอาริมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๖๑๗] ปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๑๖๑๘] มหัคคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๖๑๙] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๖๒๐] มหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ดัปปมาณารัมมฌธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๖๒๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๖๒๒] อัปปมาฌารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ปริตตารัมมฌธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๖๒๓] อัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มหัคคตารัมมฌธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 


[๑๖๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๑๖๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 491 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลมปัจจนึยะ 

จบ 

[๑๖๒๖] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอฌูญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 

ปริตตารัมมณัตติก; 

ะที่ ๑๓ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 492 
หีนัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๖๒๗] หืนธรรม อาศัยหืนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นหืนธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 

มัชฌิมธรรม อาศัยหืนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นหืนธรรม 

หืนธรรม และมัชฌิมธรรม อาศัยหืนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นหืนธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๖๒๘] มัชฌิมธรรม อาศัยมัชฌิมธรรม ฯลฯ 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัชฌิมธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๖๒๙] ปณีตธรรม อาศัยปณีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
[๑๖๓๐] มัชฌิมธรรม อาศัยมัชฌิมธรรม และปณีตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นปณีตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๖๓๑] มัชฌิมธรรม อาศัยหืนธรรม และมัชฌิมธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นหืนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
หีนัตติกะ พึงให้พิสดารเหมือนกับนสังกิลิฏฐัตติกะ พึงใส่ให้เต็ม 
หีนัตติกะ ที่ ๑๔ จบ 
มิจฉัตตัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๖๓๒] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 493 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม 
มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๖๓๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย 

[๑๖๓๔] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
[๑๖๓๕] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๖๓๖] อนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๖๓๗] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๖๓๘] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 494 

[๑๖๓๙] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 


ปัจจัยทั้งหมด พึงให้พิสดารด้วยเหตุนี้ ฯลฯ 

[๑๖๔๐] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 495 

ในนัตถิปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๖๔๑] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์'ทั้งหลาย ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจ 
[๑๖๔๒] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย'ขันธ์ , ทั้งหลายที่เป็นมิจฉั'ตตนิยตธรรม ฯลฯ 
[๑๖๔๓] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมิจฉั'ตตนิยตธรรม 
[๑๖๔๔] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นส้มมัตตนิยตธรรม 
[๑๖๔๕] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภตรป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัฌฌสัตว์'ทั้งหลาย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 496 

[๑๖๔๖] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 


ปัจจัยทั้งหมด พึงให้พิสดาร 

[๑๖๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันดรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาดปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาดปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ 




พึงนับอย่างนี 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒- า 

[๑๖๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๖๔๙] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 498 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียานุโลม จบ 
ปัจจยาวาร จบ 

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๑๖๕๐] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย 

สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
[๑๖๕๑] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภตรปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 499 
[๑๖๕๒] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๖๕๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ 
เพราะเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ เหมือนกับมิจฉัตต พึงนับอย่างนี้ 

[๑๖๕๔] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปัจจัย 


ฯลฯ พึงแจกเหมือนกับปัจจยวารในกุสลัตติกะ 

เพราะ อวิคตปัจจัย 

[๑๖๕๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 500 


ในอาเสวนปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริปากปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอาหารปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในฌานปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในมัคคปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 


[๑๖๕๖] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต 
รูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 

[๑๖๕๗] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอารัมมฌ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 501 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนมิจฉัตตนิยตธรรม 
เหมือนกับ กุสลัตติกะ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๕ 

[๑๖๕๘] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมเป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม 
[๑๖๕๙] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนนิยตธรรม อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นส้มมัตตนิยตธรรม 
[๑๖๖๐] อธิปติธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์'ทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
อาศัยกายายตนะ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยอนิจยตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นมิจฉัตตนึยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สัมมัตตนึยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
[๑๖๖๑] มิจฉัตตนึยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนึยตธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยขันนธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนึยตธรรรม 
และหทัยวัตถุ 

[๑๖๖๒] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมัตตนึยตธรรม 
และหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 502 

[๑๖๖๓] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม"ใช่เพราะ'วิคตปัจจัย 


[๑๖๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไมม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตถิปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๕ 



ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 503 

[๑๖๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 


[๑๖๖๖] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๑ 
ในอนันตรปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ ๑ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยานุ'โลม จบ 


นิสสยวาร เหมือนกับ ปัจจยวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 504 
สังสัฏฐวาร 

[๑๖๖๗] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๖๖๘] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๖๖๙] อนิยตธรรม คลุกเคล้ากับอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 


[๑๖๗๐] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับมิจฉัตธรรม ฯลฯ เพราะ 
อารัมมฌปัจจัย ฯลฯ 


เพราะ อวิคตปัจจัย 
[๑๖๗๑] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมฌปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอวิคตปัจจัย 


มีวาระ ๓ 
มี" ๓ฯลฯ 
มี " ๓ 
มี " ๑ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๑๖๗๒] อนิยตธรรม คลุกเคล้ากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 505 

[๑๖๗๓] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยต 
ธรรม 

[๑๖๗๔] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คืออธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมัตต 
นิยตธรรม 

[๑๖๗๕] อนิยตธรรม คลุกเคล้ากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๖๗๖] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๖๗๗] อนิยตธรรม คลุกเคล้ากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาต 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๖๗๘] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
ปัจฉาชาตปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม 

[๑๖๗๙] อนิยตธรรม คลุกเคล้ากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๖๘๐] มิจฉัตตนิยธรรม คลุกเคล้ากับมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 506 

[๑๖๘๑] อนิยตธรรม คลุกเคล้ากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ปัญจวิญญาณ 

ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

คือ อนิยตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ 

[๑๖๘๒] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคล้ากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๖๘๓] อนิยตธรรม คลุกเคล้ากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 


[๑๖๘๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี" ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี" ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี" ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี" ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี" ๒ 

พึงนับอย่างนี๋ 


ปัจจนียะ จบ 


[๑๖๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 507 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๖๘๖] ในอารัมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ๑ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี" ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐราร 
ปัญหาวาร 

[๑๖๘๗] มิจฉัตตนิยตยธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

[๑๖๘๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ , ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
[๑๖๘๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 508 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๑๖๙๐] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย 

[๑๖๙๑] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๖๙๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรมรู้ซึ่งกิเลส 
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมิจฉั'ตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
[๑๖๙๓] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นสัมมัตตนึยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมัตตนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๖๙๔] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนึยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น 

พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 509 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอนิยตธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นอนึยตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอนิยธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก , วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัย 
แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมฌปัจจัย รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ 
โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก่ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

[๑๖๙๕] อนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม แก่ปิตุฆาตกรรม แก , อรหันตฆาตกรรม 
แก , รุหิรุปปาทกรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนึยตธรรมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ลูบคลำ หทัยวัตถุใด หทัยวัตถุ 
นั้น เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนึยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๖๙๖] อนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตตนึยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๖๙๗] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนึยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมิจฉัตตนึยตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 510 

[๑๖๙๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอธิหติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๖๙๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๗๐๐] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๗๐๑] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคกระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๗๐๒] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 

[๑๗๐๓] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำ 
กุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 511 

กระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

พระอริยะทั้งหลายกระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณากระทำนิพพาน 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึยตธรรม ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๗๐๔] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตตนึยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

[๑๗๐๕] มิจฉัตตนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอนันตรปัฉจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
[๑๗๐๖] สัมมัตตนึยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ มรรค เป็นปัจจัยแก , ผล โดยอนันตรปัจจัย 
[๑๗๐๗] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึยตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนึยตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนโลมเป็นปัจจัยแก่โวทาน ผลเป็นปัจจัยแก่ผล 
อนุโลมเป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ ณวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัย 
แก , ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๗๐๘] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนึยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 512 

คือ โทมนัสที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , โทมนัสที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย มิฉาทิฏฐิที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , มิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๗๐๙] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตดนิยตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัตจชัยแก่มรรค โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๗๑๐] มิจฉัตดนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยสมนันตรปัจจัย เหมือน 
กับอนันดรปัจจัย 

เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๙ 
เป็นปัจจัยโดย ธัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวข้อปัจจัย ๓ 
เป็นปัจจัยโดย นิสสยปัจจัย เหมือนกับ กุสบัตติกะ มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ 
[๑๗๑๑] มิจฉัตดนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตดนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสย ได้แก่ มาตุฆาตกรรม เป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตกรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย มาตุฆาตกรรม ฯลฯ ปิตุฆาตกรรม ฯลฯ อรหันตฆาตกรรม ฯลฯ รุหิรุปปาท 
กรรม ฯลฯ สังฆเภทกรรม ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงกระทำจักรนัย 

มิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย มิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม ฯลฯ แก่สังฆเภทกรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๗๑๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสย ปกตูปนิสสย 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสย ได้แก่ บุคคลปลงชีวิตมารดาแล้วเพื่อป้องกันกรรมนั้น 
ให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ปลงชีวิตบิดา ฯลฯ ปลงชีวิตพระอรหันต์ ฯลฯ 
บุคคลมีจิตคิดประทุษร้าย ยังโลหิตของพระตถาคตให้ห้อ ฯลฯ ทำลายสงฆ์เพื่อป้องกัน 
กรรมนั้น ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 513 

[๑๗๑๓] ส์มมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค โดย 
อุปนิล'สยปัจจัย ตติยมรรค เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๗๑๔] สัมมัตดนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนั่นตรูปนิสสยะ ปกรูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรคแล้วยังสมาบัติที่ 
ยังไม , เกิดให้เกิดขึ้น เจ้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้ว 

พิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็น 
อนัตตา 

มรรค เป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทาของพระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ แก่ฐานาฐานโกสัลละ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย มรรค เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๗๑๕] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอนิยตธรรมแล้ว ให้ทาน 
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแล้วให้ทาน ฯลฯ ฆ่าคนในนิคม 
ศรัทธาที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ ปัญญาฯลฯ ราคะ ฯลฯ เสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา 
ที่เป็นอนึยตธรรม แก่สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย 
บริกรรมแห่งปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานนั้นเทียว บริกรรมแห่งเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเทียว ปฐมฌาน เป็นปัจจัยแก่ทุติยฌาน 
อกิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ปาฌาติบาต เป็นปัจจัยแก่ปาณา 
ติบาต โดยอุปนึสสยปัจจัย 

พึงกระทำจักรนัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 514 

[๑๗๑๖] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นอนิยตธรรมแล้วปลง 
ชีวิตมารดา ฯลฯ ทำลายสงงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ 
เสนาสนะแล้ว ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่มาตะฆาตกรรมแก่ปิตุฆาตกรรม 
แก , อรหันตฆาตกรรม แก่รุหิรุปปาทกรรม แก่มิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตธรรม โยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๗๑๗] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกรูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บริกรรมแห่งปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรค 
บริกรรมแห่งจตุตถมรรค เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๗๑๘] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตุถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณษเห็นหทัยวัตถุ โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่ 
เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เข้น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จจักขุวยิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปนิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๑๗๑๙] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก'มิจฉัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 515 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม แก , 

ปิตุฆาตกรรม แก่อรหันตฆาตกรรม แก , รุหิรุปปาทกรรม ฯลฯ โดยปุเรชาตปัจจัย 
ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตต 
นิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๗๒๐] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัมมัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๗๒๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๗๒๒] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๗๒๓] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๗๒๔] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิยตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๗๒๕] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ โทมนัสที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , โทมนัสที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย มิจฉาทิฏฐิที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่เป็นนิยตธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 516 

[๑๗๒๖] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก'สัมมัตตนิยตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 
[๑๗๒๗] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมม 
ปัจจัย 

[๑๗๒๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๗๒๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๗๓๐] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมม 
ปัจจัย 

[๑๗๓๑] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 


ทั๋งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 517 

[๑๗๓๒] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๗๓๓] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๗๓๔] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ 
[๑๗๓๕] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก'มิจฉัตตนิยตธรรม โดยอาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ฌานปัจจัย เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สัมปยุตตปัจจัย 

[๑๗๓๖] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรมเป็นปัจจัยแก , กายชิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งงหลากที่เป็นมิจฉั'ตตนิยตธรรมปัจจัยแก่กายนี้ที่ 
เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๗๓๗] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 518 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งงหลายที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดยวยิปปยุตตปัจจัย 

[๑๗๓๘] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม โดยริปปยุตต 
ปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแกกายนีที่ 
เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๑๗๓๙] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มิจฉัตตนิยตธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๑๗๔๐] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตตนิยตธรรม โดย , วิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัมมัตตนิยตธรรม โดย , วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๗๔๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , มิจฉัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 519 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัย 
ขันธ์ ๒ 

[๑๗๔๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งงหลากที่เป็นมิจฉั'ตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๗๔๓] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรมและอนิยตธรรม 
โดยอัตถิปัตจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรมเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๔๔] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีหัวข้อปัจจัย ๓ 

[๑๗๔๕] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอัญญสัตว์ทั้งหลาย 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน เพราะ 
ปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 520 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปนิยตธรรม โดยอัตถุปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีริติทรีย์ เป็น 
ปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๗๔๖] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม ฯลฯ 
แก , รุหิรุปปาทกรรม โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยต 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๗๔๗] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๗๔๘] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ และ ฯลฯ 

[๑๗๔๙] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม ฯลฯ 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูอรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 521 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมิจฉั'ตตนิยตธรรม และรูปชีวิตินทรย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๗๕๐] สัมมัตดนิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตดนิยตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ เหมือนกับมิจฉัตตนิยต 


'๕๑] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี" ๕ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี" ๘ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี" ๕ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี" ๕ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี" ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี" ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี" ๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี" ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี" ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี" ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี" ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

มี" ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี" ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี" ๗ 

ในฌานปัจจัย 

มี" ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 522 


ในมัคคปัจจัย 

มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอวิคตปัจจัย 

ม " ๑๓ 


V 

/ 1 5 * 


อนุโลม จบ 

[๑๗๕๒] มิจฉัตตนิยจตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๗๕๓] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๑๗๕๔] มิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๗๕๕] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตตนิยตธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๗๕๖] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๗๕๗] สัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย 

[๑๗๕๘] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 523 

ปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

[๑๗๕๙] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , มิจฉัตดนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิล , สยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 

[๑๗๖๐] อนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก'สัมมัตตนิยตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 

[๑๗๖๑] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

[๑๗๖๒] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิยตธรรม ฯลฯ 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

[๑๗๖๓] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

[๑๗๖๔] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรม ฯลฯ 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 


[๑๗๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 


มีวาระ ๑๓ 


มีวาระ ๑๓ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
ม " ๑๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 524 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มีวาระ ๑๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี" ๑๓ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

ม " ๑๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 


[๑๗๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๗๖๗] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 


ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๘ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๕ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๕ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

1 มี" ( 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๑๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๗ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๗ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 526 


ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาร 

ะ ๑๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๗ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๗ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๑๓ 


พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียานุโลม จบ 
มิจฉัตตติกะที่ ๑๕ จบ 
มัคครัมฌัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๗๖๘] มัคคารัมมณธรรม อาศัยม'คคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ มัคคาธิปดึธรรม 
อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคาธิปดึธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ขันธ์ ๑ 
อาศัยขันธ์ ๓ ขันธ์ ๑ ฯลฯ 

มัคคารัมมณธรรม และมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปดึธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๖๙] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 527 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ 
มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคเหตุก 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๗๐] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปดึธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคารัมมฌธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นม'คคาธิปดึธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นม'คคารัมมณธรรม และอม'คคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปดึธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคา 
ธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๗๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และ 
มัคคาธิปดึธรรม ขันธ์ ๒ 

มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 528 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคา 
ธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติ 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๗๒] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และม'คคา 
ธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และม'คคา 
ธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคา 
เหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๗๓] มัคคารัมมฌธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
ปัจจัย เพราะ อธิปติปัจจัย เพราะ อนันดรปัจจัย เพราะ สมนันตรปัจจัย เพราะ 
สหชาตปัจจัย เพราะ อัญญมัญญปัจจัย เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย 
เพราะ ปุเรชาดปัจจัย เพราะ อาเสวนปัจจัย เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย 
เพราะ อินทริยปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย 
เพราะ วิปปยุตตปัจจัย เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ วิคตปัจจัย เพราะ 
อวิคตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 529 

[๑๗๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑ 

ในอารัมมณปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในวิคตปัจจัย 

ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๗ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 530 

[๑๗๗๕] มัคคารัมมณธรรม อาศัยม้คคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๗๗๖] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคา 
รัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๗๗] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรมเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม 
มัคคาธิปดึธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นม'คคาธิปดึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม 
มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และม่คคาธิปตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มัคคเหตุกธรรม 

[๑๗๗๘] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอธิปติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 531 

ปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปดึธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคาธิปดึธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคาธิปดึธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม 
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปดึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มัคคาธิปติธรรม 

[๑๗๗๙] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปดึธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมฌธรรม และ 
มัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคาธิปดึธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมฌธรรม และ 
มัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม และมัคคา 
ธิปติธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 532 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นม'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๘๐] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และ 
มัคคาธิปติธรรม 

มัคคาธิปดึธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปดึธรรม ฯลฯ 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นม'คคาธิปดึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และ 
มัคคาธิปติธรรม 

มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติ 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 

[๑๗๘๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัยทั้ง ๒ พึงใส่ให้หมด 

[๑๗๘๒] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมฌธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคาธิปติธรรม อาศัยมี'คคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมี'คคารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 


เพราะอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 533 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัย ขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๘๓] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคาธิปดึธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

มัคคารัมมณธรรม และม้คคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัย ขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๗๘๔] มัคคารัมมณธรรม อาศัยม'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และ 
มัคคาธิปดึธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคาธิปดึธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมฌธรรม และ 
มัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

มัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปตึ 
ธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 534 

[๑๗๘๕] มัคคารัมมฌธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมม 
ปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม 
มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นมัคคาธิปดึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม 
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปตึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไม่ใช่ 
เพราะก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มัคคารัมมฌธรรม 

[๑๗๘๖] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นมัคคเหตุกธรรมอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม 
มัคคาธิปดึธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นมัคคาธิปดึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม 
มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปดึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคค 
เหตุกธรรม 

[๑๗๘๗] มัคคาธิปดึธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นมัคคาธิปดึธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม มีหัวข้อ 
ปัจจัย ๕ 

[๑๗๘๘] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย ในปัจจัยสงเคราะห์แรก มีหัวข้อปัจจัย ๓ 

[๑๗๘๙] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย ในปัจจัยสงเคราะห์ ตอนที่ ๒ มีหัวข้อปัจจัย ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 535 

[๑๗๙๐] มัคคารัมมณธรรม อาศัยม'คคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปาก 
ปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม 

[๑๗๙๑] มัคคารัมมฌธรรม อาศัยมัคคารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะมัคค 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

[๑๗๙๒] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
ริปปยุตตปัจจัย พึงใส่ให้เต็ม พึงกำหนดว่า อรูป 


[๑๗๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

พึงนับอย่างนี้ 


มีวาระ 
ม " ๑๗ 

ม " ๑๗ 
ม " ๑๗ 
มี " ๑๙ 
ม " ๑๗ 
ม " ๑๗ 
มี " ๑ 
ม " ๑๗ 


๑ 


ปัจจนียะ จบ 

[๑๗๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปตึปัจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 536 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑๗ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 
[๑๗๙๕] ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง 
ในฌานปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในริคตปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

กับฯลฯ มี" ๑ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 

กับฯลฯ มีวาระ ๑ 
พึงนับอย่างนี้ 


มีวาระ 


๑ 


ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 
กับปฏิจจวาร 

ปัญหาวาร 

[๑๗๙๖] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 537 

[๑๗๙๗] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคาธิปติธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มัคคาธิปติธรรม โดยเหตุปัจจัย 

[๑๗๙๘] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ ผู้มีปัญญาพึงกระทำหัวข้อ ๑๗ ด้วยเหตุนี้ 

[๑๗๙๙] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 
รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ดดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เจดตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ ดดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๘๐๐] มัคคเหตุกะรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

[๑๘๐๑] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ม'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทังหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

[๑๘๐๒] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรศึ กระทำมรรคห!เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

[๑๘๐๓] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคารมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 

รู้จิตของบุคคผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยเจโตปริยญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 538 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๘๐๔] มัคคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปดึธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

[๑๘๐๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิสวาสานุสสติญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาววัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๘๐๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

[๑๘๐๗] มคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมฌธรรม 
และมัคคาธิปดึธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา 

[๑๘๐๘] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 539 

[๑๘๐๙] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัย 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๑๐] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มี'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมี'คคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
[๑๘๑๑] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๑๒] มคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , มี'คคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณธิปติ ได้แก่พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรค 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๘๑๓] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปดึธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๑๔] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , มี'คคารัมมณธรรม และมี'คคาธิปติธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์หนักแน่นแล้ว พิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 540 

[๑๘๑๕] มํเคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตติขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
[๑๘๑๖] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๑๗] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมฌธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๑๘] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๑๙] มัคคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก , มี'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรมเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมี'คคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 541 

[๑๘๒๐] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอธิปดึปัจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๒๑] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิหติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรมและ 
มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมฌธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๒๒] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปดึธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และ 
มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๒๓] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปดึธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมี'คคา 
ธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทังหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

[๑๘๒๔] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาร้มีมณธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อาร้มีมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคกระทำ 
มรรคให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๘๒๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม 
โดยอธิปติปัชัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 542 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และ 
มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
[๑๘๒๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ 
ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปดึธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
[๑๘๒๗] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มี'คคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ 
พิจารณา 

[๑๘๒๘] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปดึธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และ 
มี'คคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปติธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๒๙] มี'คคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ม'คคารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นมัคคารัมมฌธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นมี'คคารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
[๑๘๓๐] มัคคารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่มี''คคาธิปติธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 543 

อาวัชชนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
[๑๘๓๑] มัคคารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคารัมมณธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นม'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

[๑๘๓๒] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
มัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๘๓๓] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารมมณธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นม'คคารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๘๓๔] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทังหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นมัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลัง โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๘๓๕] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคารัมมณธรรม 
โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

[๑๘๓๖] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคาธิปติธรรม 
โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 544 

[๑๘๓๗] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 
[๑๘๓๘] มัดคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาร้มัมณธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
เหมือนกับ อนันดรปัจจัย 

เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอณูญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
นิสสยปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในปัจจัยทั้ง ๓ 

[๑๘๓๙] มัคคารมัมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคารมัมณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสนสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวกขณะ โดยอุปนิสสยะปัจจัย 
[๑๘๔๐] มัคคารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๔๑] มัคคารมัมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาร้มัมณธรรม และมัคคาธิปติ 
ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๔๒] มัคคเหดุกธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก , ทุติยมรรค โดย 
อุปนิสสยปัจจัย ตติยมรรค เป็นปัจจัยแก , จตุตมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๔๓] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยกแก่มัคคารมัมณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 545 

มีอย่างเดียวคือ อารัมมณูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำ 
มรรคให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๘๔๔] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค ตติยมรรค เป็น 
ปัจจัยแก่จตุตถมรรค โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๔๕] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาริมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำ 
มรรคให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๘๔๖] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก , ทุติยมรรค ฯลฯ โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๔๗] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคาธิปติธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค ตติยมรรค เป็น 
ปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิล , สยปัจจัย ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก'ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๔๘] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคาริ'มมณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , ล , ยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 546 

[๑๘๔๙] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรค 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๐] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๑] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปติธรรม 
โดยอุปนิล'สยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ปฐมมรรค ฯลฯ เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๒] มี'คคารัมมณธรรม และมี'คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มี'คคารัมมณธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก'ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๓] มี'คคารัมมณธรรม และมี''คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มี''คคาธิปติธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิล , สยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๔] มี'คคารัมมณธรรม และมี''คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มี''คคารัมมณธรรม 
และมี'คคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 547 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล'สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปัจจเวกขณะ เป็นปัจจัยแก , ปัจจเวกขณะ โดย 
อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๕] มัคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มี'คคารัมมณธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำ 
มรรคให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๘๕๖] มัคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค ตติยมรรค 
เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๗] มัคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มี''คคาธิปตึธรรม 
โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค ตดึมรรค 
เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๕๘] มคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มี'คคารัมมณธรรม 
และมี'คคาธิปติธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำ 
มรรคให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

[๑๘๕๙] มัคคเหตุกธรรม และมี'คคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม 
และมี'คคาธิปติธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก , ทุติยมรรค ตติยมรรค 
เป็นปัจจัยแก , จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 548 

[๑๘๖๐] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๘๖๑] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคาธิปติธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
เหมือนกับอนันดรปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ ไม่พึงกระทำอาวัชชนะ 
[๑๘๖๒] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย นานาขฌิก ไม่มี 

มัคคารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่มัดตารัมมณธรรม โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัย โดย 
สัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย ปัจจัย ๗ เหล่านี้แจกเป็นหัวข้อปัจจัย ๑๗ 
เหมือนกับเหตุปัจจัย 

เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย เหมือนกับอนันตรปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ 
[๑๘๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๑ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๗ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๗ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒๑ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๑๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 549 


ในอาหารปัจจัย 


ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 


ในสัมปยุตตปัจจัย 

มีวาระ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี" ๙ 

ในวิคตปัจจัย 

มี" ๙ 

ในอวิคตปัจจัย 

ม " ๑๗ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 


[๑๘๖๔] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคารัมมณธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๖๕] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๖๖] มัคคารัมมณธรรม เป็นปัตจชัยแก , มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปดึธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๖๗] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๖๘] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ม'คคารัมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๖๙] มคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัฉจัย 

[๑๘๗๐] มัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 550 

[๑๘๗๑] มัคคเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม และม้คคาธิปติธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๒] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๓] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๔] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคาเหตุกธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๕] มัคคาธิปดึธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๖] มัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๗] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , ม'คคารัมมณธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๘] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๗๙] มัคคารัมมฌธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่ม'คคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๘๐] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , ม'คคารัมมณธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๘๑] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๘๘๒] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก , มัคคาธิปติธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 551 

[๑๘๘๓] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม 
และมัคคาธิปดึธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๘๘๔] มคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม 
และมัคคาธิปดึธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๘๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัยซึ่งผู้มีปัญญาถือเอา ปกตารัมมณะก็ดี อุปนิสสยารัมมณะ 
ก็ดี ย่อมขาดไปทั้งสองอย่าง 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันดรปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สหชาตปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นิสสยปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาดปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาดปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาหารปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 552 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

มีวาระ ๒๑ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 


[๑๘๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

กับฯลฯ มีวาระ ๑๗ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 

[๑๘๘๗] ในอารัมมณปัจจัย กับในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 


ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๒๑ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๑๗ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี 

" ๑๗ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๑๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๒๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๙ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๑๗ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๑๗ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 



ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 



ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๑๗ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๑๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๙ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๙ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" 

๑๗ 


พึงนับอย่างนี้ 



ปัจจนึยานุ'โลม จบ 
ปัญหาวาร จบ 

มัคคารัมมณัตติกะ ที่ ๑๖ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 554 
อุปปันนัตติกะ 
ปัญหาวาร 

[๑๘๘๘] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๑๘๘๙] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุที่เป็นอุปปันนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความ 
เป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ 
เกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ 

โสตะที่เป็นอุปปันนธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๑๘๙๐] อนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ รูปที่เป็นอนุปปันนธรรม ฯลฯ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณา 
เห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปปันนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความ 
เป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

อนาคตตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 555 

[๑๘๙๑] อุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุที่เป็นอุปปาทิธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปาทิธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดย 
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา โทมนัส เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ ฯลฯ แก , 

อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๘๙๒] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำจักขุที่เป็นอุปปันนธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
โสตะที่เป็นอุปปันนธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ 
เกิดขึ้น ฯลฯ 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏรูปฐานทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๘๙๓] อนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ รูปที่เป็นอนุปันนธรรม ฯลฯ เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปันนธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำรูปเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 

[๑๘๙๔] อุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ จักขุที่เป็นอุปปาทิธรรม ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ 
โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปาทิธรรมให้เป็นอารมณ์อย่าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 556 

หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๘๙๕] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาต 

ะ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาต 
ปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยสหชาตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ โดยสหชาตปัจจัย มหาภูตรูป 
๒ ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูปทั้งหลาย โดยสหชาต 
ปัจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปัจจัย 
[๑๘๙๖] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอัญญมัญญปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอณูญมัญญปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ 
โดยอัญญมัญญปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปัจจัย 
หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดยอัญญมัญญปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๓ โดยอณูญ 
มัญญปัจจัย มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 

[๑๘๙๗] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 557 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยนิสสยปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูปทั้งหลาย จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม โดยนิสสยปัจจัย 
[๑๘๙๘] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยถุดูที่เป็นอุปปันนธรรม แล้วยัง 
ฌานให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยโภชนะที่เป็นอุปปันนธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แล้วยังฌานให้เกิดขึ้น 
วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

ฤดูที่เป็นอุปปันนธรรม ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็น 
อุปปันนธรรม แก่ปัญญา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก , มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

[๑๘๙๙] อนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติที่เป็นอนุปันนธรรม 
ย่อมให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม 

บุคคลปรารถนาสัททสมบัติที่เป็นอนุปปันนธรรม ฯลฯ คันธสมบัติ รสสมบัติ 
โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปปันนธรรม ย่อมให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ วรรณสมบัติที่เป็นอนุปปันนธรรม ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนุปปันนธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 558 

เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นอุปปันนธรรม แก่ปัญญา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๙๐๐] อุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติที่เป็นอุปปาทิธรรม 
ย่อมให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

บุคคลปรารถนาโสตสมบัติที่เป็นอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ วรรณสมบัติ คันธ 
สมบัติ ฯลฯ รสสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปาทิธรรม ย่อม 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

จักขุสมบัติที่เป็นอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ วรรณสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ 
ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นอุปปันนธรรม แก่ปัญญา แก่ 
สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย แก่ผลสมบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๙๐๑] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยปุเรชาดปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาด วัตถุปุเรชาด 

ที่เป็น อารัมมณปเรชาด ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาดปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาด ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ ฯลฯ หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๙๐๒] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 559 

[๑๙๐๓] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๙๐๔] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยริปากปัจจัย 
[๑๙๐๕] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอาหารปัจจัย 
[๑๙๐๖] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ 
กายวิญญาณ รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
[๑๙๐๗] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยฌานปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 560 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยวิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๑๙๐๘] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ 
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยอัตถิปัจจัย 

จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , 

กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

[๑๙๐๙] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอริคตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 561 

[๑๙๑๐] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 


ในกัมมปัจจัย 


ในวิปากปัจจัย 


ในอาหารปัจจัย 


ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 


ในสัมปยุตตปัจจัย 


ในริปปยุตตปัจจัย 


ในอัตถิปัจจัย 


ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๑ 


พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 


[๑๙๑๑] อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 

ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 

เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 562 

[๑๙๑๒] อนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๙๑๓] อุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิล , สยปัจจัย 

[๑๙๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 

[๑๙๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปดีปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ ๑ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๙๑๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 563 


ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในอริคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ 


ปัจจนียานุโลม จบ 
ปัญหาวาร จบ 
อุปันนัตติกะ ที่ ๑๗ จบ 
อตีตัตติกะ 
ปัญหาวาร 

[๑๙๑๗] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๙๑๘] อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 564 

พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแล้ว 
พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว 

พิจารณาเห็นจักขุที่เป็นอดีตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ 
โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

โสตะที่เป็นอดีตธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความ 
เป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเป็นต้นนั้น 
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่ริญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย อากิญจัญ 
ญายตนะ เป็นปัจจัยแก , ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพ 
นิวาสานุสสติ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๙๑๙] อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปัจจุปปันนธรรม โดยอาริมมณปัจจัย 
คือ จักขุที่เป็นอนาคตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอาริมมณปัจจัย 

[๑๙๒๐] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 565 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
[๑๙๒๑] อดีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ 
กระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว พิจารณา 

ออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
พิจารณา กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

จักขุที่เป็นอดีตธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตธรรมให้หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
[๑๙๒๒] อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ จักขุที่เป็นอนาคตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๙๒๓] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่ จักขุที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
ทิฏฐิ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 566 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๙๒๔] อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปัจจุปปันนธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปัจจุปปันนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็น 
ปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผล เป็นปัจจัยแก่ผล 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัย 
แก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๒๕] อดีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยสมนันตรปัจจัย เหมือน 
กับอนันตรปัจจัย 

[๑๙๒๖] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดย นึสสยปัจจัย ฯลฯ 

[๑๙๒๗] อดีตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปัจจุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอดีตธรรม 
แล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม ฌาน ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ 
อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นอดีตธรรม ฯลฯ สัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
ฯลฯ ทุกข์ทางกายแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นอดีตธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา ทุกข์ทางกาย ฯลฯ 
สุขทางกาย เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปัจจุปปันนธรรม แก่ปัญญา แก , ราคะ แก่ความปรารถนา 
ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 567 

[๑๙๒๘] อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอุปนิล'สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติที่เป็นอนาคตธรรม 
โสตสมบัติ ฯลฯ ฆานสมบัติ ชิวหาสมบัติ กายสมบัติ วรรณสมบัติ สัททสมบัติ คันธ 
สมบัติ รสสมบัติ ฯลฯ ปรารถนาโผฏฐัพพสมบัติ ปรารถนาขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตธรรมแล้ว 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

จักขุสมบัติ ฯลฯ วรรณสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปัจจุปปันนธรรม แก่ปัญญา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ 
ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๙๒๙] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยฤดูที่เป็นปัจจุปปันนธรรมแล้ว 
ยังฌานให้เกิดขึ้น วิปัสสนา ฯลฯ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโภชนะที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ยังฌานให้เกิด 
ขึ้น ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ฤดูที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา 
ที่เป็นปัจจุปปันนธรรม แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๙๓๐] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 568 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

[๑๙๓๑] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๑๙๓๒] อดีตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปัจจุปปันนธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปัจจุปปันนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค 
โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๙๓๓] อดีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอดีตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบาก 
ขันธ์ที่เป็นปัจจุปปันนธรรม และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๙๓๔] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๙๓๕] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยริปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัย 
แก , หทัยวัตถุ โดยวิปากปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 569 

[๑๙๓๖] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ฌานปัจจัย เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยวิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๑๙๓๗] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
เหมือนกับอัตถิปัจจัย ในอุปปันนัตติกะ 

[๑๙๓๘] อดีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย วิคตปัจจัย 

[๑๙๓๙] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอริคตปัจจัย 
[๑๙๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม ,, ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " 


๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 570 

ในสหชาตปัจจัย 
ในอณูญมัญญปัจจัย 

ในนิสสยปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจฉาชาตปัจจัย 

ในอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในวิปากปัจจัย 

ในอาหารปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๙๔๑] อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๑๙๔๒] อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๙๔๓] ปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริย 
ปัจจัย 

[๑๙๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนียะ จบ 

[๑๙๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๙๔๖] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 572 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในกัญญม่ฌูญปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ มี" ๒ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในบทเหล่านี มีวาระอย่างละ ๑ เท่านั้น 
ในอริคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี 
ปัจจนียานุโลม จบ 
ปัญหาวาร จบ 
อตีตัตติกะ ที่ ๑๘ จบ 
อดีตารัมมณัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๙๔๗] อดีตารัมมณธรรม อาศัยอดีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
[๑๙๔๘] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 573 

[๑๙๔๙] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๑๙๕๐] อดีตารัมมฌธรรม อาศัยอดีตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌ 
ปัจจัย เพราะอธิปติปัจจัย ในอธิปติปัจจัย ปฏิสนธิไม่มี 

เพราะอนันตรปัจจัย เพราะสมนันตรปัจจัย เพราะสหชาตปัจจัย เพราะอณูญมัญญ 
ปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะอุปนิสสยปัจจัย เพราะปุเรชาตปัจจัย เพราะอาเสวนปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย ก็ดี ในอาเสวนปัจจัย ก็ดี ปฏิสนธิ ไม่มี 
เพราะกัมมปัจจัย เพราะวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ฯลฯ หัวข้อปัจจัย ๓ พึงใส่ให้ 
เต็ม พึงกระทำ ปวัตดึ ปฏิสนธิ 

เพราะอาหารปัจจัย เพราะอินทริยปัจจัย เพราะฌานปัจจัย เพราะมัคคปัจจัย 
เพราะสัมปยุตตปัจจัย เพราะริปปยุตตปัจจัย เพราะอัตถิปัจจัย เพราะนัตถิปัจจัย เพราะ 
ริคตปัจจัย เพราะอริคตปัจจัย 

[๑๙๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม" ๓ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย มี" ๓ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๑๙๕๒] อดีตารัมมณธรรม อาศัยอดีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 574 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๙๕๓] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๑๙๕๔] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ 
ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม 

[๑๙๕๕] อดีตารัมมณธรรม อาศัยอดีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ 
ปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย ในอนุโลม 

[๑๙๕๖] อดีตารัมมฌธรรม อาศัยอดีตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 

[๑๙๕๗] อนาคตารัมมฌธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 575 

[๑๙๕๘] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ 
ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๙๕๙] อดีตารัมมณธรรม อาศัยอดีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย เหมือนกับ ไม , ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 

ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตารัมมณธรรม 

[๑๙๖๐] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม 

[๑๙๖๑] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณ 
ธรรม 

[๑๙๖๒] อดีตารัมมณธรรม อาศัยอดีตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปาก 
ปัจจัย ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย ปฏิสนธิ ไม่มี 

[๑๙๖๓] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม , 

ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๙๖๔] อดีตารัมมฌธรรม อาศัยอดีตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะมัคค 
ปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะเหมือนกับที่ไม่ใช่เหตุ 
ปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ โมหะ ไม , มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 576 

[๑๙๖๕] อดีตารัมมณธรรม อาศัยอดีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๙๖๖] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
วิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๑๙๖๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๑๙๖๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 577 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 
พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๙๖๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ 
ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวารก็ดี ปัจจนึยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี 
สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
ปัญหาวาร 

[๑๙๗๐] อดีตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมฌธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอดีตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย 

[๑๙๗๑] อนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

[๑๙๗๒] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 578 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๑๙๗๓] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นอดีตธรรม พิจารณาณวสัญญานาสัญญยตนะ 
พิจารณาอิทธิวิธญาณที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอดีตารัมมฌธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุส 
สติญาณ ฯลฯ พิจารณายถาก้มมุปคญาณ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอดีตารัมมณธรรมกิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 

1 "ะ 1 1 ทั้ I ทั้ 1 0 

ขันธ์นัน ราคะ ทีเป็นอดีตารัมมณธรรม เกิดขึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๑๙๗๔] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมฌธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นอนาคตธรรม พิจารณาเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนะ พิจารณาอิทธิวิธญาณที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนาคต ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 579 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นอดีตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก , 

อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๙๗๕] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนาเมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นปัจจุปันนธรรม ซึ่งเป็นอดีตารัมมณ 
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปันนธรรม ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริย 
ญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๙๗๖] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นอนาคตารัมมฌธรรม เจโตปริยญาณ 
ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นอนาคตารัมมณธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะ ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมปัจจัย 

[๑๙๗๗] อนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอนาคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ 
ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม พิจารณากิเลส 
ที่ข่มแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอนาคตารัมมณธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นอดีตารัมมณธรรม 
เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 580 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๙๗๘] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ซึ่งเป็นอนาคตา 
รัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ซึ่งเป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโต 
ปริยญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๙๗๙] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนรมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลรู้ชิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ซึ่งเป็นปัจจุป 
ปันนารัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนธรรม ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 

เจโตปริยญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๑๙๘๐] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุที่เป็นอดีตธรรม พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิ 
วิธญาณที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม กิเลสที่ข่ม 
แล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นอดีตารัมมณธรรม 
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 581 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
[๑๙๘๑] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุที่เป็นอนาคตธรรม พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิ 
วิธญาณที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เพราะ 
ปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๑๙๘๒] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำริญญาณัญจายตนะที่เป็นอดีตธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำณวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำอิทธิวิธญาณที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
กระทำยถากัมมุปคญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อดีต ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา ฯลฯ ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอดีตารัมมฌ 
ธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๙๘๓] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมฌธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 582 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำวิญญาฌัญจายตนะที่เป็นอนาคต 
ธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ ณวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ กระทำอิทธิวิธญาณ 
ที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็นอดีตารัมมณธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคต ซึ่ง 
เป็นอดีตารัมมณธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
กระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๙๘๔] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำอิทธิวิธญาณที่เป็นอนาคต ซึ่งเป็น 
อนาคตารัมมฌธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทำ 
อนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคต 
ซึ่งเป็นอนาคตารัมมณธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ 
เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๙๘๕] อนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี๒ อย่างคืออารัมมณาธิปติสหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำอิทธิวิธญาณที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอนาคตา 
รัมมณธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทำอนาคตังสญาณ 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นอนาคตารัมมณธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้น ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 583 

[๑๙๘๖] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก'ป้จจุปปันนารัมมณธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๑๙๘๗] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำทิพพจักขุที่เป็นอดีตธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำทิพพโสตธาตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว พิจารณา กระทำอิทธิวิธญาณที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำเจโตปริยญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอดีต ซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นอดีตารัมมฌ 
ธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๙๘๘] ปัจจุปปันนาริมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมฌธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำทิพพจักขุที่เป็นอนาคตธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำทิพพโสตธาตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ กระทำอิทธิวิธญาณที่เป็นอนาคตซึ่งเป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นป้จจุปปันนารัมมฌธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็น 
อนาคตารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๙๘๙] อดีตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมฌธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตารัมมฌธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นอดีตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 584 

[๑๙๙๐] อดีตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ภวังค์ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๙๑] อดีตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ จุติจิตที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌ 
ธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๙๓] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ อิทธิวิธญาณที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นอดีตารัมมณ 
ธรรม เจโตปริยญาณ เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอดีตารัมมณธรรม อนาคตังสญาณ เป็นปัจจัย 
แก , วุฏฐานะที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏ 
ฐานะที่เป็นอดีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๙๙๔] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ปฏิสนธิจิตที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณ 
ธรรม ภวังค์ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 585 

[๑๙๙๕] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมฌธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ปฏิสนธิจิตที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นอดีตารัมมณ 
ธรรม ภวังค์ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอดีตาร้มมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

[๑๙๙๖] อดีตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมฌธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
เหมือนอนันตรปัจจัย 

[๑๙๙๗] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อัญญมืฌูญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดย นิสสยปัจจัย แม้ทั้ง ๓ ปัจจัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร 

[๑๙๙๘] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมณธรรม โดยสมนัตรปัจจัย 
เหมือน อนันตรปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ทุกขา 
นุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก่อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม แก่ทุกขานุ 
ปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๙๙๙] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนึสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม 
ทุก 1 ขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม 
แก่ทุกขานุปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๒๐๐๐] อดีตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนาเมมณธรรม โดยอุปนึสสย 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรปนึสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 586 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ทุกขานุ 
ปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม แก่ 
ทุกขานุปัสสนา แก , อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๐๐๑] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม 
แก่ทุกขานุปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๒๐๐๒] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยอุปนึสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม แก่ 
ทุกขานุปัสสนา แก , อนัตตานุป้สสนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๐๐๓] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก่ อนิจจานุปัสสนา ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม 
แก่ทุกขานุปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๒๐๐๔] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนึสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม 
แก , ทุกขานุปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดย อุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 587 

[๒๐๐๕] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เปีนอดีตารัมมฌธรรม แก่ 
ทุกขานุปัสสนา แก , อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๐๐๖] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม โดยอุปนึสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนา ที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม 
แก่ทุกขานุปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๒๐๐๗] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตารัมมฌธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๐๐๘] อนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๐๐๙] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๐๑๐] อดีตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 588 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๐๑๑] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๐๑๒] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอดีตารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๐๑๓] อนาคตรัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๐๑๔] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๐๑๕] อนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม โดยกัมม 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 589 

[๒๐๑๖] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , ป้จจุปปันนารัมมณธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยก้มมปัจจัย 

[๒๐๑๗] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อตีตารัมมฌธรรม โดยก้มม 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยก้มมปัจจัย 

[๒๐๑๘] ปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม โดยก้มม 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปัจจุปปันนารัมมฌธรรม เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาคตารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยก้มมปัจจัย 

[๒๐๑๙] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยวิปากปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ฌานปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อัตถิปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย นัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดย วิคตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อวิคตปัจจัย 

[๒๐๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 590 


ในธัญญม'ญญปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี" ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี" ๓ 

ในก้มมปัจจัย 

มี" ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี" ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี" ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 


ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 


ในสัมปยุตตปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี" ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี" ๗ 

ในริคตปัจจัย 

มี" ๗ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๓ พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๒๐๒๑] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 
[๒๐๒๒] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมฌธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๒๐๒๓] อดีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๒๐๒๔] อนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมฌธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ก้มมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 591 

[๒ 0 ๒๕] อนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อดีตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย 

[๒ 0 ๒๖] อนาคตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก'ป้จจุปปันนารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิล , สยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ก้มมปัจจัย 

[๒ 0 ๒๗] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย โดยเป็นปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ก้มมปัจจัย 

[๒ 0 ๒๘] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อดีตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ก้มมปัจจัย 

[๒ 0 ๒๙] ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อนาคตารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ก้มมปัจจัย 
[๒ 0 ๓ 0 ] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๒ 0 ๓๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 592 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๒๐๓๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย กับฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 593 


ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 


ในธัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๗ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๗ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี" ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนียานุโลม จบ 
ปัญหาวาร จบ 

อดีตารัมมณัตติกะ ที่ ๑๙ จบ 


อัชฌัตตัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๐๓๓] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๒๐๓๔] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 594 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรม ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๒๐๓๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม อาศัยขันธ์ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัย 
วัตถุ 

[๒๐๓๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
[๒๐๓๗] ธัชฌัตตธรรม อาศัยธัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๒๐๓๘] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๒๐๓๙] ธัชฌัตตธรรม อาศัยธัชฌัตตธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปัจจัย เพราะ 
สมนันตรปัจจัย เพราะ สหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 595 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลายอาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหา 
ภูตรูปทั้งหลาย 

[๒๐๔๐] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุอาศัยมหาภูตรูป ๑ ธิตตสมุฏฐาน 
รูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๒๐๔๑] ธัชฌัตตธรรม อาศัยธัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปีจจัย 
เพราะ นิสสยปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ ปุเรชาตปัจจัย เพราะ อาเสวนปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย ก็ดี ในอาเสวนปัจจัย ก็ดี ปฏิสนธิ ไม่มี 

เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ วิปากปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ อินทริย 
ปัจจัย เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ ริปปยุตต 
ปัจจัย เพราะ ธัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ ริคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 
[๒๐๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๒ 

อนุโลม จบ 

[๒๐๔๓] ธัชฌัตตธรรม อาศัยธัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 596 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๒๐๔๔] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรมซึ่งเป็นอเหกุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๒๐๔๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรมหทัยวัตถุอาศัยขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลายอาศัยมหาภูตรูป ๑ 

[๒๐๔๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม หทัยวัตถุ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๒๐๔๗] อัชฌัตตธรรม อาศัยธัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
ฯลฯ เหมือนกับ สหชาตปัจจัย ในอนุโลมไม , มีแตกต่างกัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 597 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญ 
ปัจจัย ไม , ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม 

ปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ อาหารสมุ 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๒๐๔๘] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เปีนพหิทธาธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ พึงใส่ให้เต็ม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๒๐๔๙] อาศัยธัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะ 
อาเสวนปัจจัย ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นธัชฌัตตธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม อาหารสมุฏ 
ฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

[๒๐๕๐] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

[๒๐๕๑] อาศัยธัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย ปฏิสนธิ ไม่มี 
ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
[๒๐๕๒] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 598 

[๒๐๕๓] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 
คือ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
รูปชีวิตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๒๐๕๔] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญ 
สัตว์ทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๒๐๕๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ปัญจวิญญาณ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๒๐๕๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ปัญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๒๐๕๗] อาศัยธัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย เหมือนกับที่ไม่ใช่ 
เหตุปัจจัย โมหะ ไม , มี 

ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย ฯลฯ 

[๒๐๕๘] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิคตปัจจัย 
[๒๐๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 599 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒ 

พึงนับอย่างน 

ปัจจนียะ จบ 

[๒๐๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

พึงนับอย่างน 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๒๐๖๑]ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ๒ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 600 

ปัจจยวาร 

[๒๐๖๒] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ พึงใส่ให้เต็ม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ 

[๒๐๖๓] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
[๒๐๖๔] ธัชฌัตตธรรม อาศัยธัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
ธัชฌัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

[๒๐๖๕] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร 
คือ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัย 
หทัยวัตถุ 

[๒๐๖๖] ธัชฌัตตธรรม อาศัยธัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย เพิ่ม 
หทัยวัตถุ เหมือนกับปฏิจจวาร 

เพราะ อนันตรปัจจัย เพราะ สมทันตรปัจจัย เพราะ สหชาตปัจจัย ในสหชาตวาร 
พึงใส่ให้เต็ม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ภายหลัง มหาภูตรูปและขันธ์ทั้งหลาย พึงกระทำ 
ปัญจายตนะ และหทัยวัตถุ 

เพราะ ธัญญมัญญปัจจัย เพราะ นิสสยปัจจัย ฯลฯ เพราะ อริคตปัจจัย 
[๒๐๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ 

อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 601 

[๒๐๖๘] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 
หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ 
ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 

[๒๐๖๙] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย พึง 
กระทำทั้งปวัตติ ปฏิสนธิ และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

คือ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญ 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย เหมือนกับปฏีจจวาร 
ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย ไม่ใช่เพราะกัมม 
ปัจจัย ฯลฯ 

ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย เหมือนกับ วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิจจวารปัจจนึยะ 
ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 
[๒๐๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย มี " ๒ 

ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 602 

[๒๐๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๒๐๗๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ 
ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ปัจจนียานุโลม จบ 
นิสสยวาร เหมือนกับ ปัจจยวาร 
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร 
ปัญหาวาร 

[๒๐๗๓] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมปยุตตขันธ์ และจิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐๗๔] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๐๗๕] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณา กุศลกรรมนั้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 


ออกจากฌาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 603 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแล้ว 
พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณา 
เห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความ 
เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย อากิญ 
จัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย รูปายตนะ ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
[๒๐๗๖] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลอื่น พิจารณาเห็นจักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ 

หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
หทัยวัตถุเป็นต้นนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นธัชฌัตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
รูปายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โผฏ 
ฐัพพายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 604 

[๒๐๗๗] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลอื่น ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคย 
เกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

บุคคลอื่น พิจารณาเห็นจักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นพหิทธาธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นพหิทธาธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณฌูจายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย อากิญจัญ 
ญายตนะ เป็นปัจจัยแก , ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

[๒๐๗๘] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตดธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

จักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 605 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นพหิทธาธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
รูปายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณที่เป็นอัชฌัตตธรรม โผฏ 
ฐัพพายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นอัชฌัตตธรรม 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

[๒๐๗๙] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

กระทำกุศลกรรม ทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ 

ออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 

จักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ธัชฌัตตธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
จักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ และซิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๒๐๘๐] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลอื่น จักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 606 

[๒๐๘๑] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ , พหิทธาธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลอื่นให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

กระทำกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ 

ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
พหิทธาธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
จักขุเป็นต้นนั้นให้หนักแน่น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๒๐๘๒] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
พหิทธาธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
จักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ฯลฯ พิฏฐิ เกิดขึ้น 
[๒๐๘๓] อัชฌัตดธรรม เป็นปัจจัยแก , อชฌั'ตดธรรม โดยอนันดรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 607 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อัชฌัตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภูเป็นปัจจัยแก , 

มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค มรรคเป็นปัจจัยแก , ผล ฯลฯ อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ 
ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอบันตรปัจจัย 
[๒๐๘๔] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม ที่เกิดก่อนๆ เท่านี้ที่ต่างกัน นอกจากนั้นมี 
อธิบายตามบาลีข้างต้นนั้นเอง 

[๒๐๘๕] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตดธรรม โดยสมนันตรปัจจัย เหมือน 
กับ อนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย นึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัชฌัตตธรรมแล้ว 
ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิด๚น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ 
ท่าลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ 
ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นธัชฌัตตธรรม แก่ปัญญา แก , ราคะ แก่ความ 
ปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนึสสยปัจจัย 
[๒๐๘๖] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปนึสสยะ ปกตปนึสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 608 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอื่นเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นอัชฌัตตธรรม 
แล้วให้ทาน ฯลฯ ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลอื่นเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ฆ่าสัตว์ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก'ศรัทธาที่เป็นพหิทธาธรรม แก่ 
มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๐๘๗] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอื่นเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ 
ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นพหิทธาธรรม 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๐๘๘] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นพหิทธาธรรมแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธาที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นธัชฌัตตธรรม 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๐๘๙] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 609 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

[๒๐๙๐] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ บุคคลอื่น จักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โผฏฐัพ 
พายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๒๐๙๑] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลอื่น จักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ ที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โผฏฐัพ 
พายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๒๐๙๒] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 610 

เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นอัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

[๒๐๙๓] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ได้แก่รูปายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม และชักขายตนะที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จักขุวิญญาณที่เป็นอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม และ 
กายายตนะที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นอัชฌัตตธรรม รูปายตนะที่เป็น 
พหิทธาธรรม และหทัยวัตถุที่เป็นอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม และ 
หทัยวัตถุที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๐๙๔] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ได้แก่รูปายตนะที่เป็นอัชฌัตตธรรม และจักขายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จักขุวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เป็นอัชฌัตตธรรม และ 
กายายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ แก"โผฏฐัพพายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุ ที่เป็น 
พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย รูปายตนะที่เป็น 
อัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๐๙๕] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจชัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 


โดยปัจฉาชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 611 

[๒๐๙๖] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๒๐๙๗] อชฌั'ตดธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตดธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อัชฌัตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค 
โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๐๙๘] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ เหมือนกับ อัชฌัตต นั่นเอง 
[๒๐๙๙] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
[๒๑๐๐] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
พหิทธาธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๒๑๐๑] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยวิปากปัจจัย พึงใส่ให้ 
เต็ม เหมือนกับ ปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 612 

[๒๑๐๒] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตดธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , กายที่เป็นอัชฌัตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 

[๒๑๐๓] อัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ กวฬิงการาหารที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นพหิทธาธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

[๒๑๐๔] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยอาหารปัจจัย พึงกระทำ 
ปวัตติ ปฏิสนธิ 

กวฬิงการาหารที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอาหารปัจจัย 
[๒๑๐๕] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ กวฬิงการาหารที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอัชฌัตตธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

[๒๑๐๖] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

คือ กวฬิงการาหารที่เป็นธัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรมเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
ธัชฌัตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 

[๒๑๐๗] ธัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

คือ กวฬิงการาหารที่เป็นธัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารที่เป็นพหิทธาธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่กายที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอาหารปัจจัย 

[๒๑๐๘] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม ก็ดี รูปชีวิตินทรีย์ ก็ดี พึงให้พิสดาร 
เป็นปัจจัยโดย ฌานปัจจัย เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สัมปยุตตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 613 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 
บทมาติกาทั้งหลาย ผู้มีปัญญา พึงให้พิสดาร 
[๒๑๐๙] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 
[๒๑๑๐] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดยธัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เป็นปัจจัยแก , 
มหาภูตรูป ๓ 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับ ปุเรชาตปัจจัย 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม โดยธัตถิปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารที่เป็น 
ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
[๒๑๑๑] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยธัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ ปุเรชาต อาหาร 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ บุคคลอื่นพิจารณาเห็นจักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 

เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณที่เป็น 
พหิทธาธรรม โดยธัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร ที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
พหิทธาธรรม โดยธัตถิปัจจัย 

[๒๑๑๒] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยธัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 614 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
พหิทธาธรรมไม่มีอะไรแตกต่างกัน บทมาติกาทั้งหลาย พึงให้พิสดาร 
[๒๑๑๓] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ ปุเรชาต อาหาร 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณที่เป็น 
ธัชฌัตตธรรม โดยธัตถิปัจจัย กวฬิงการาหารที่เป็นพหิทธาธรรมเป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นธัชฌัตต 
ธรรม โดยธัตถิปัจจัย 

[๒๑๑๔] ธัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดย 
ธัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ ปุเรชาต อาหาร 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม และจักขุที่เป็นธัชฌัตตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณที่เป็นธัชฌัตตธรรม โผฏฐัพพายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม และกายายต 
นะ 

ที่เป็นธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณที่เป็น ธัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย รูปายตนะ 
ที่เป็นพหิทธาธรรม และหทัยวัตถุที่เป็นธัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เป็น พหิทธาธรรม 
และหทัยวัตถุที่เป็นธัชฌัตตธรรมเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม โดยธัตถิปัจจัย 
ที่เป็น อาหาร ได้แก่ กวฬิงการาหารที่เป็นธัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , กายที่เป็นธัชฌัตตธรรม โดยธัตถิปัจจัย 

[๒๑๑๕] ธัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธาธรรม โดย 
ธัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ ปุเรชาต อาหาร 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม และจักขายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม 
เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โดยธัตถิปัจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เป็นธัชฌัตตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 615 

และกายายตนะที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
รูปายตนะที่เป็นอัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอัตถิปัจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เป็นอัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุที่เป็น 
พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็น อาหาร ได้แก่ กวฬิงการาหารที่เป็นธัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารที่เป็น 
พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นพหิทธาธรรม โดยธัตถิปัจจัย 

[๒๑๑๖] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยนัตถิปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย วิคตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อริคตปัจจัย 
[๒๑๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 
ในธัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 

ในริปากปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๖ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 616 

ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 

ในวิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๖ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๒ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๒ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๒๑๑๘] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

[๒๑๑๙] ธัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
[๒๑๒๐] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

[๒๑๒๑] พหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
[๒๑๒๒] ธัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก , ธัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
มี ๒ อย่าง คือ ปุเรชาต อาหาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 617 
[๒๑๒๓] อัชฌัตตธรรมและพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรม ฯลฯ 


มี ๒ อย่าง คือ ปุเรชาต อาหาร 
[๒๑๒๔] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวงพึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๖ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 


พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๒๑๒๕] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 618 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๒๑๒๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

พึงกระทำการนับบทที่เป็นอนุโลม 
ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 
พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปัญหาวาร จบ 
อัชฌัตตัตติกะ ที่ ๒๐ จบ 


อัชฌัตตารัมมฌัตตึกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๑๒๗] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๒๑๒๘] พหิทธารัมมฌธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๒๑๒๙] อัชฌัตตารัมมฌธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 619 

[๒๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๒๑๓๑] อัชฌัตตารัมมฌธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตารัมมฌธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๒๑๓๒] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๒๑๓๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย ในอนุโลมไม , มีแตกต่างกัน 

ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๑๓๔] พหิทธารัมมฌธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ในปฏิสนธิ 


ขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 620 

ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตารัมมฌธรรม 
[๒๑๓๕] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมฌธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม 
[๒๑๓๖] อาศัยอัชฌัตตารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย ปฏิสนธิ 
ไม่มี 

ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ซึ่งสหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ฯลฯ 
[๒๑๓๗] อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ไม , ใช่เพราะฌานปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธารัมมฌธรรม ซึ่งสหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ฯลฯ 
ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย เหมือนกับที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย โมหะไม่มี 
ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ 


[๒๑๓๘] อาศัยพหิทธารัมมฌธรรม ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ 
[๒๑๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 621 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียะ จบ 

[๒๑๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๒๑๔๑] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนียานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี 
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัญหาวาร 

[๒๑๔๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 622 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย 

[๒๑๔๓] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๑๔๔] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม พิจารณาณวสัญญานา 
สัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุที่เป็นธัชฌั'ตตารัมมณธรรม และธัชฌัตตธรรม ทิพพโสตธาตุ 
ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณา 
อนาคตังสญาณ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม พิจารณากิเลสที่ 
ข่มแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็น 
ธัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปุพเพ 
นิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๒๑๔๕] ธัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลอื่น ริญญาณัญจายตนะที่เป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ พิจารณา 
ณวสัญญานาสัญญายตนะ บุคคลอื่นพิจารณาทิพพจักขุ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นธัชฌัตตา 
รัมมณธรรม ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปค 
ญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 623 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตที่เป็นอัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นอัชฌัตตารัมมณ 
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม ซึ่งเป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , เจโตปริย 
ญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๒๑๔๖] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลอื่นพิจารณาทิพพจักขุที่เป็นพหิทธาธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมณธรรม 
ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 

บุคคลอื่นพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมณธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิตที่เป็นพหิทธาธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมฌ 
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธาธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๒๑๔๗] พหิทธารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมฌธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

บุคคลออกจากฌาน พิจารณาฌาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 624 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแล้ว 
กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาทิพพจักขุที่เป็นอัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมณธรรม ทิพพโสตธาตุ 
ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถาก้มมุปค 
ญาณ ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมฌธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็น 
ธัชฌัตตาริมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิญญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

[๒๑๔๘] ธัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมณาธิปติ ได้แก่บุคคลกระทำริญญาณัญจายตนะ ที่เป็นธัชฌัตตธรรม 
ซึ่งเป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา กระทำเนวสัญญานา 
สัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำทิพพจักขุที่เป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม และ 
ธัชฌัตตธรรมให้หนักแน่น ฯลฯ ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ฯลฯ ยถาก้มมุปคญาณ ฯลฯ กระทำอนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นธัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นธัชฌัตตารัมมณธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระ ทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นธัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 625 

[๒๑๔๙] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๒๑๕๐] พหิทธารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอธิปติ 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถ 
กรรมแล้ว กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ กระทำทิพพจักขุที่เป็นอัชฌัตตธรรมซึ่งเป็นพหิทธารัมมณธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ฯลฯ ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลกระทำอนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตธรรม ซึ่งเป็นพหิทธารัมมฌธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็น 
อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๒๑๕๑] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ , ทั้งหลายที่เป็นธัชฌั'ตตารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

[๒๑๕๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ จุติจิตที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก'อุปปัตติจิตที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 626 

ภวังค์'ที่เป็นธัชฌั'ตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอัชฟ้ตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก , โวทาน 
อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัย 
แก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

[๒๑๕๓] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธารัมมฌธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน 
โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผล เป็นปัจจัย 
แก่ผล อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

[๒๑๕๔] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

คือ จุติ'จิตที่เป็นพหิทธารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต ที่เป็นอัชฌัตตารัมมฌ 
ธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

ภวังค์'ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นพหิทธารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอัชฌัตตาธัมมณธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

[๒๑๕๕] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยสมบันตร 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
นิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 627 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม แก , 
ทุกขานุปัสสนา แก , อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๑๕๖] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนาที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม แก , 
ทุกขานุปัสสนา แก , อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๑๕๗] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธารัมมฌธรรม โดยอุปนึสสย 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนึสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม 
ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนา ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม 
แก่ทุกขานุปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๒๑๕๘] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอุปนึสสย 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนึสสยะ อนันตรูปนึสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนึสสยะ ได้แก่ อนิจจานุปัสสนาที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม 
ทุก 1 ขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เป็นปัจจัยแก , อนิจจานุปัสสนา ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม 
แก่ทุกขานุปัสสนา แก่อนัตตานุปัสสนา โดยอุปนึสสยปัจจัย 

[๒๑๕๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 628 

คือ ขันธ์ , ทั้งหลายที่เป็นอชฌั'ตตารัมมณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๑๖๐] อัชฌัตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ อนุโลมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ 
โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๑๖๑] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม โดยอาเสวน 
ปัจจัย 

คือ อนุโลมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ 
โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๑๖๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมฌธรรม โดยกัมม 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอัชฌัตตารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๑๖๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ นานาขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นพหิทธารัมมฌธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๑๖๔] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 629 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นพหิทธาร'มมณธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๑๖๕] พหิทธารัมมฌธรรม เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

[๒๑๖๖] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยวิปาก 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ฌาน 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อัตถิ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย นัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ริคตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อริคตปัจจัย 
[๒๑๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในอิณูญมัญญปัจจัย มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๒ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในริปากปัจจัย มี" ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 630 

ในวิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๒ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในวิคตปัจจัย มี" ๔ 

ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๒๑๖๘] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย กัมมปัจจัย 

[๒๑๖๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , พหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ก้มมปัจจัย 

[๒๑๗๐] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ก้มมปัจจัย 
[๒๑๗๑] พหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก , อัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมฌ 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ก้มมปัจจัย 
[๒๑๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 631 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนียะ จบ 

[๒๑๗๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัยมีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๒๑๗๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยมีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 632 


ในนิสสยปัจจัย 

กับฯลฯ มีวาระ๒ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

กับฯลฯ มี" ๒ฯลฯ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒ 
พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปัญหาวาร จบ 

อัชฌัตตารัมมณัตติกะ ที่ ๒๑ จบ 


สนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๑๗๕] อนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนส้ปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย 
โผฏฐัพพายตนะ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 633 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิสทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาโปธาตุ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร 
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ 
อาโปธาตุ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
มหาภูตรูป ๑ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 
ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมจักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อินทรีย์รูป กว#งการาหาร อาศัย 
โผฏฐัพพายตนะ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ 
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 634 

สนิทัสสนส์ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร 
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 

[๒๑๗๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๒ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ 
๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏีฆ 
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนดัปปฏีฆธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 635 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏีฆ 
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 

สนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม 
ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และ 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ 
ฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม 
ฯลฯ เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
อาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 636 

ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ 
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ 
รสายตนะ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 

[๒๑๗๗] สนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิท้สสน 
อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็น 
สนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
และอาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 637 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ จิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และ 
อาโปธาตุ 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม และอาโปธาตุ 
อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็น 
สนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
และอาโปธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 638 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป 
ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนส์ปิปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ ชักขายตนะ รสายตนะ อินทรีย์รูป 
กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป 
ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนส้ปิปฏีฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ ชักขายตนะ รสายตนะ อาศัย 
โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอนิทัสสนส์ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆ 
ธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 639 

ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
อนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร 
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

[๒๑๗๘] อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

[๒๑๗๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปีนอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม 

พึงจำแนกหัวข้อปัจจัย ๗ ด้วยเหตุนี้ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ บทปลายไม่มี 

[๒๑๘๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอนิทัสสนทัปปฏิฆธรรม อาศัย 
อาโปธาตุ 

พึงจำแนกหัวข้อปัจจัย ๗ ในอนิทัสสนทัปปฏิฆมูลกะ ด้วยเหตุนี้บทปลายไม่มี 

[๒๑๘๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
ทัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน- 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 640 

อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็น 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
พึงจำแนกหัวข้อปัจจัยแม้ ๗ ด้วยเหตุนี้ 

[๒๑๘๒] อนิทัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อนันตรปัจจัย เพราะสมหันตรปัจจัย เหมือนกับอารัมมฌปัจจัย 

[๒๑๘๓] อนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
สหชาตปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นสนิทัสสนส์ปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย 
ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
พึงจำแนกหัวข้อปัจจัย ๗ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ด้วยเหตุนี้ 
[๒๑๘๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
สหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนกัปปฏิธรรม อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นอนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่เป็นอนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป อุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโป 
ธาตุ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม อาศัย 
อาโปธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 641 

พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๗ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ ด้วยเหตุนี้ 

[๒๑๘๕] สนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนส์ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ธิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 
ที่เป็นสนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูปที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ ด้วยเหตุนี้ 

[๒๑๘๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อัญญมัญญปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอณูญมัญญปัจจัย 

คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
มหาภูตรูป ๑ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 642 

[๒๑๘๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อณูญมัญญปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัณูณูมัณูณู 
ปัจจัย 

คือ มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ 
[๒๑๘๘] อนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัณูณูมัณูณูปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ 

[๒๑๘๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นิสสยเป็นปัจจัย เพราะ อุปนิสสยปัจจัย เพราะ ปุเรชาตปัจจัย เพราะ อาเสวนปัจจัย 
เพราะ กัมมปัจจัย เพราะ วิปากปัจจัย เพราะ อาหารปัจจัย เพราะ อินทริยปัจจัย 
เพราะ ฌานปัจจัย เพราะ มัคคปัจจัย เพราะ สัมปยุตตปัจจัย เพราะ วิปปยุตตปัจจัย 
เพราะ อัตถิปัจจัย เพราะ นัตถิปัจจัย เพราะ วิคตปัจจัย เพราะ อริคตปัจจัย 


1๙๐] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒๑ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี" ๑ 

ในอธิปติปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี" ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี" ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในอัฌฌมัฌฌปัจจัย 

มี" ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 643 


ในนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๒๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี" ๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี" ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี" ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในวิปากปัจจัย 


ในอาหารปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในอินทริยปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในฌานปัจจัย 


ในมัคคปัจจัย 

มีวาระ ๒๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี" ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในอัตถิปัจจัย 

ม " ๒๑ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี" ๑ 

ในริคตปัจจัย 

มี" ๑ 

ในอริคตปัจจัย 

ม " ๒๑ 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๒๑๙๑] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูปที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 644 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 

ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหัวข้อปัจจัยแม้ ๗ ด้วยเหตุนี้ 
[๒๑๙๒] อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่ 
เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัย 
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนทัปปฏิฆธรรม อาศัย 
อาโปธาตุ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนทัปปฏิฆ 
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ ที่เป็นอนิทัสสนทัปปฏิฆมูลกะ ด้วยเหตุนี้ 
[๒๑๙๓] สนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
ทัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
ทัปปฏิฆธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในอหตุกปฏิสนธิ'ขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็น 
อนิทัสสนทัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 
ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 645 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 

ผู้มีปัญญาพึงยังหัวข้อปัจจัย ๗ ให้พิสดารด้วยเหตุนี้ 

[๒๑๙๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย 
ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 
มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 

พึงยังหัวข้อปัจจัย ๗ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะให้พิสดารด้วยเหตุนี้ 

[๒๑๙๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็น 
อุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อินทรีย์รูป กวฬิงการาหาร อาศัย 
อาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ 
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ 

พึงยังหัวข้อปัจจัยแม้ ๗ ในอนิทัสสนอัปปฏีฆมูลกะให้พิสดารด้วยเหตุนี้ 

[๒๑๙๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 646 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 
ที่เป็นสนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆ 
ธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมและอาโปธาตุ 
ในปัจจัยสงเคราะห์ พึงแจกหัวข้อปัจจัยทั้ง ๗ ด้วยเหตุนี้ 
[๒๑๙๗] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะอธิปติปัจจัย เหมือนกับ สหชาตปัจจัย 

ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญ 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย 
ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ 
ธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๒๑ ด้วยเหตุนี้ 

ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาต 
ปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 647 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ 
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ อุปาทา 
รูปที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 

พึงแจกกัมมปัจจัยแล้ว กระทำหัวข้อปัจจัย ๒๑ ด้วยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัยนั่นเอง 

ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย ปฏิสนธิก็ดี กฏัตตารูปก็ดี ไม่มี พึงกระทำในปัญจโวการภพ 
เท่านั้น 

ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๒๑ ด้วยเหตุนี้ 

ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ 
ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย รูปชีริตินทรีย์ อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ 

พึงแจกหัวข้อปัจจัยทั้งปวง 

ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
พึงแจกหัวข้อปัจจัยทั้ง ๗ 

[๒๑๙๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ขันธ์ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็น 
อุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ 
พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ ด้วยเหตุนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 648 

[๒๑๙๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิท้สสน 
อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูต 
รูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
พึงแจกหัวข้อปัจจัยทั้ง ๗ อย่างนี้ 

ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย เหมือนกับ ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย พึงกระทำให้เต็ม โมหะ ไม่มี 

ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

พึงใส่ให้เต็ม 

ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ไม , ใช่เพราะวิคตปัจจัย 

[๒๒๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒๑ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒๑ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๒๒๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัยมีวาระ ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒๑ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 649 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนียะ จบ 


[๒๒๐๒] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยมีวาระ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับฯลฯ มี" ๒๑ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 
พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยานุโลม จบ 
ปฏิจจวาร จบ 

สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร สังสัฏฐวารก็ดี 
สัมปยตตวารก็ดี พึงกระทำในอรปภมิเท่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 650 
ปัญหาวาร 

[๒๒๐๓] อนิทัสสอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนึทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต 
ขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย 

[๒๒๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ในอนิทัสสนอัปปฏีฆมูลกะ พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ ด้วยเหตุนี้ 
[๒๒๐๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลพิจารณาเห็นรูป โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความ 
เป็นอนัตตา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา 
ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่อนาคตัง 
สญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๒๒๐๖] อนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 651 

คือ จักขุ ฯลฯ กาย เสียง กลิ่น รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

สี'ททายตนะ เป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติ 
ญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

[๒๒ 0 ๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น 

พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เคย 
เกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีริตินทรีย์อาโปธาตุ กวฬิงการาหาร ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอนึทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเจโต 
ปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่ริญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปัจจัย อากิญ 
จัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอนึทัสสนทัปปฏิฆธรรม 
เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ 
แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 652 

[๒๒ 0 ๘] สนึทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำรูปให้นั้นเป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำรูปให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๒๒ 0 ๙] อนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กาย เสียง กลิ่น ฯลฯ 
บุคคลกระทำโผฏฐัพพะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
กระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๒๒๑ 0 ] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็น อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ กระทำผลให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 

หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสิ 1 นทรีย์ชีวิติ'นทรีย์อาโปธาตุ กวฬิงการาหาร ฯลฯ 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึทัสสนอัปปฏิฆธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำหทัยวัตถุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ 
ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนึทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนึทัสสนทัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 653 

[๒๒๑๑] อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ อธิปติ โดยรูปสังคหะ ๓ อย่าง 
[๒๒๑๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่ 
มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผล เป็นปัจจัยแก่ผล อนุโลม 
เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ ฒวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผล 
สมาบัติ โดยอบันตรปัจจัย 

[๒๒๑๓] อนึทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
สมนันตรปัจจัย เหมือนกับ อนันตรปัจจัย 

[๒๒๑๔] อนึทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย พึงกระทำให้ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

ในอัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปัจจัย ในปฏิจจวาร 
ในนึสสยปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

[๒๒๑๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึทัสสนกัปปฏิฆธรรม โดย 
อุปนึสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติ ให้ทาน ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 654 

วรรณสมบัติ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , ความปรารถนา แก่สุข 
ทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๒๑๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติ ฯลฯ กายสมบัติ 
ฯลฯ สัททสมบัติ ฯลฯ ปรารถนาโผฏฐัพพะแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
ฤดู ฯลฯ บุคคลเข้าไปอาศัยเสนาสนะแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
ฌาน ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ มรรค อภิญญา ฯลฯ ฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์ 

จักขุสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ฤดู ฯลฯ เสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา 
แก่ปัญญา แก่ราคะ แก , ความปรารถนา แก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๒๑๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็น ปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย 
ฯลฯ โภชนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ศรัทธา ปัญญา ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฯลฯ โภชนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา แก่ปัญญา ฯลฯ แก่มรรค 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๒๑๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดย 
ปุเรชาดปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 655 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๒๑๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
ฯลฯ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

สี'ททายตนะ เป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๒๒๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็น อารัมมณปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสิ 1 นทรีย์ อาโปธาตุ 
กวฬิงการาหาร โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ที่เป็น วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๒๒๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะและหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 656 

[๒๒๒๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ 
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๒๒๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะและจักขายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๒๒๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๒๒๒๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ อย่างนี้รูปสังคหะ ๓ อย่าง 

[๒๒๒๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค 
โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 657 

[๒๒๒๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยก้มมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยก้มมปัจจัย 

[๒๒๒๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยก้มมปัจจัย 

ที่เป็น นานาขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยก้มมปัจจัย 

พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ อย่างนี้ ให้เป็น สหชาต นานาขฌิก โดยเหตุนี้รูปสังคหะ 
๓ อย่าง 

[๒๒๒๙] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
ริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยริปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 
หทัยวัตถุ โดยริปากปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 658 

[๒๒๓๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
วิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยริปากปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นสนิท'สสนส้ปิปฏิฆธรรม โดยริปากปัจจัย 
หัวข้อปัจจัย ๗ พึงให้พิสดารอย่างนี้ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ 
[๒๒๓๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปัจจัย 

กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย 
[๒๒๓๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปัจจัย 

กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอาหารปัจจัย 
พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๗ ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ อย่างนี้พึงกระทำกวฬิงการาหาร 
ในหัวข้อปัจจัยทั้ง ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 659 

[๒๒๓๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

คือ จักขุนทรีย์เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย 

[๒๒๓๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต 
ขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

[๒๒๓๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตา 
รูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 

ทั้งปวัตติและปฏิสนธิพึงแจกหัวข้อปัจจัย๗อย่างนี้พึงกระทำรูปชีวิตินทรีย์ใน 
ที่สุดๆ 

[๒๒๓๖] อนิท้สสนสัปปฏีฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 660 

คือ จักขุนทรีย์ และจักขุวิญญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุ 
วิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย ฯลฯ กายินทรีย์และกายวิญญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย 

[๒๒๓๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดย 
ฌานปัจจัย เป็นปัจจัยโดย มัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สัมปยุตตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยสัมปยุตตปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๒๒๓๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยริปปยุตตปัจจัย 

[๒๒๓๙] อนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดย'วิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัย 
แก , กายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดย : วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 661 

[๒๒๔๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต 
สมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิ 
ธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 

พึงให้หัวข้อปัจจัยทั้ง ๕ ที่เหลือพิสดารอย่างนี้มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

[๒๒๔๑] สนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ รูป โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

เห็นรูปด้วยทิพพจักขุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย 

[๒๒๔๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม โดย 
อัดกิปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนส้ปิปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก , มหาภูตรูป ๒ โดย 
อัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๒ เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๑ โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูปทั้งหลาย 
ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขายตนะ แก่ 
รสายตนะ โดยอัตถิปัจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ที่เป็น 
อุตุสมุฏฐานรูป เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๒ เป็นปัจจัยแก่มหาภูต- 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 662 

รูป ๑ โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอุตุสมุฏฐานรูป เป็นปัจจัยแก , อุปาทารูปทั้งหลาย 
ที่เป็นอนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัย 
แก่มหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 

[๒๒๔๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย เหมือนกับ นิสสยปัจจัยในปฏิจจวาร 

[๒๒๔๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป โดยอัตถิปัจจัย 
พึงให้พิสดาร ตลอดถึงพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยลัตถิปัจจัย 

หัวข้อปัจจัย ๔ ที่เหลือพึงให้พิสดาร เหมือนกับสหชาตปัจจัย ในปฏิจจวาร ไม่มี 
แตกต่างกัน 

[๒๒๔๕] อนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 663 

ในปฏิสนธิขณะ อาโปธาตุ เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรม และอาโปธาตุ เป็นปัจจัยแก , อินทรีย์ และกวฬิงการาหาร 
โดยอัตถิปัจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย อาโปธาตุ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็น 
อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสิ 1 นทรีย์ ชีวิตินทรีย์ อาโปธาตุ 
ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
ที่เป็น ปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

กายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏีฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กาย 
ที่เป็นอนิทัสสนดัปปฏีฆธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 
ที่เป็นอนิทัสสนดัปปฏีฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

พึงแจกหัวข้อปัจจัย ๖ ที่เหลืออย่างนี้พึงกระทำ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย 
[๒๒๔๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอิตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอนิทัสสนดัปปฏีฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

[๒๒๔๗] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สนิทัสสนสัปปฏีฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏ 
ฐานรูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทำ ตลอดถึงพวกอสัญญสัตว์ 
[๒๒๔๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 664 

[๒๒๔๙] อนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็น สหชาต ได้แก่ ขันธ์ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม พึงกระทำ ตลอดถึงพวก 
อสัญญสัตว์ 

ที่เป็น ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

พึงแจกหัวข้อปัจจัยที่เหลือ 

[๒๒๕๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะ และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ 
โดยอัตถิปัจจัย 

[๒๒๕๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิท้สสน 
อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ได้แก่ รูปายตนะ และจักขายตนะ และจักขุ 
วิญญาณ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย 

นัตถิปัจจัย และ ริคตปัจจัย เหมือนกับ อนันตรปัจจัย อวิคตปัจจัย เหมือนกับ 
อัตถิปัจจัย 


[๒๒๕๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาร 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ 


ในสหชาตปัจจัย 


มีวาระ ๒๑ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 


มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 


ม " ๒๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 


มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 


มี " ๖ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 


มี " ๗ 

ในอาเสวนปัจจัย 


มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 


มี " ๗ 

ในวิปากปัจจัย 


มี " ๗ 

ในอาหารปัจจัย 


มี " ๗ 

ในอินทริยปัจจัย 


มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 


มี " ๗ 

ในมักคปัจจัย 


มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 


มี " ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 


มี " ๘ 

ในอัตถิปัจจัย 


มี " ๒๕ 

ในนัตถิปัจจัย 


มี " ๑ 

ในริคตปัจจัย 


มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย 


มี " ๒๕ 

[๒๒๕๓] ในอธิปติปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ มี " 0 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ 

ฯลฯ มี " 0- 


มีวาระ ๗ 


๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 666 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในอินทริยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในสัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

[๒๒๕๔] ในสหชาตปัจจัย นิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัย และอริคตปัจจัย กับเหตุปัจจัย 
มีวาระ ๗ 

ในสหชาตปัจจัย อัญญมญญปัจจัย นิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัย กับ 
เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในสหชาตปัจจัย อัญญมีญญปัจจัย นิสสยปัจจัย สัมปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย และ 
อริคตปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในสหชาตปัจจัย นิสสยปัจจัย ริปปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย และอริคตปัจจัย กับเหตุ 
ปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในสหชาตปัจจัย นิสสยปัจจัย ริปากปัจจัย อัตถิปัจจัย และอริคตปัจจัย กับเหตุ 
ปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในสหชาตปัจจัย อัญญมญญปัจจัย นิสสยปัจจัย วิปากปัจจัย อัตถิปัจจัย และ 
อริคตปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในสหชาตปัจจัย อัญญมญญปัจจัย นิสสยปัจจัย ริปากปัจจัย สัมปยุตตปัจจัย 
อัตถิปัจจัย และอริคตปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในสหชาตปัจจัย นิสสยปัจจัย ริปากปัจจัย ริปปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย และอริคต 
ปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 667 

ในสหชาตปัจจัย อณูญมี'ลุ)ญปัจจัย นิสสยปัจจัย วิปากปัจจัย วิปปยุตตปัจจัย 
อัตถิปัจจัย และอริคตปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 
พึงนับคณวารทั้งหมดอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๒๒๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนกัปปฏิฆธรรมโดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๒๕๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิท้สสนกัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปุเรชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
กัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
กัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม และอนิท้สสน 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๒๕๗] อนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนกัปปฏิฆธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดย ปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 668 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิท้สสนอัปปฏิฆธรรม และอนิท้สสน 
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมม 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมม 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนส์ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมม 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริยปัจจัย 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาต 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อินทริย 
ปัจจัย 

[๒๒๕๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 669 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต 

[๒๒๕๙] อนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน 
อัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิท้สสน 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
[๒๒๖๐] สนิท้สสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

อนิทัสสนดัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต 

[๒๒๖๑] สนิทัสสนส้ปิปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

[๒๒๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มีวาระ ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย 

ม " ๑๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๒๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

ม " ๒๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ลัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๒๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

มี " ๙ 


[๒๒๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่ 

เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๒ มีอธิบายเหมือนข้อความตามบาลีตอนต้น 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 671 

[๒๒๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยและปัจจัยที่ไม่ 
ใช่อารัมมฌปัจจัย มีวาระ ๒๒ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯล* 

1 มี " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ม " ๒๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 

[๒๒๖๕] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัยมีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 672 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับฯลฯ มี"๗ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

[๒๒๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย สหชาตปัจจัย 
นิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัย อวิคตปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

แม้ในที่นี้ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

[๒๒๖๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย สหชาตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัย 
นิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัย อวิคตปัจจัย มีวาระ ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 673 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๒๒๖๘] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ 


ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญม่ฌูญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจฉาชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 


กับ ฯลฯ มี " ๙ 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 
กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 
กับ ฯลฯ มี " ๒๑ 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๗ 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 


กับ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ - หน้าที่ 674 


ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๘ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๒๕ 


พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนียานุโลม จบ 
ปัญหาวาร จบ 

สนิทัสสนส้ปิปฏิฆัตติกะ ที่ ๒๒ จบ 
อนุโลมติกปัฏฐาน ภาคปลาย จบ 




